﻿© Konstantin Skvortsov, 2019
ISBN 978-5-4496-9326-6
Búið til í vitsmunalegu útgáfukerfi Ridero
 
Tileinkað öllum hermönnum og foringjum Rauða hersins sem tóku fyrsta hræðilegasta höggið frá Þýskalandi nasista og bandamönnum þess, Rúmeníu, Finnlandi, Ungverjalandi, Ítalíu, Spáni, Slóvakíu, Króatíu sumarið 1941...
Eilíf minning um allar þekktar og nafnlausar hetjur. Þeir eru í hjarta allra sem eru þakklátir þeim fyrir þetta afrek...
 
Frá höfundi
Í því ferli að vinna með skjöl frá fyrirstríðstímabilinu fyrir verkefnið „Staðreynd sögunnar“ fundust mikið af áhugaverðum sönnunargögnum. Smám saman datt mér í hug að nauðsynlegt væri að safna einhverjum af þessum skjölum og setja inn í heildarmynd atburðarásarinnar. Sum skjöl verða þér kunn, önnur ekki. Aðalatriðið sem ég vildi gera var að sýna fyrir stríðið og fyrstu stríðsmánuðina með heimildargögnum.
Textinn inniheldur skýringar mínar og athugasemdir. En meginreglan mín, á grundvelli þess sem ég er að innleiða verkefnið „Staðreynd sögunnar“ - eftir skjölunum - er óbreytt. Látum söguna segja fólkið sem tók ákvarðanir, skipanir og reglur sem voru framkvæmdar. Til að skilja hvernig atburðir þróuðust er nauðsynlegt að taka ekki einstakar staðreyndir úr samhengi heldur sýna alla atburðarásina með öllum mögulegum smáatriðum. Þar af leiðandi, fyrir augum þínum, færðu alla uppbyggingu sögulega ferlisins, þar sem öll blæbrigði eru tekin með í reikninginn og engin ein staðreynd er fjarlægð (þetta er líka ein af meginreglum "Fact of History" verkefnisins).
Ég vil koma á framfæri þakklæti til frábæra fólksins sem hjálpaði mér.
Fyrst af öllu er djúpt þakklæti mitt beint til Oksana Nevecherina fyrir endalausa þolinmæði, bjartsýni, gagnleg ráð og stöðuga hagnýta aðstoð.
Ég vil líka koma á framfæri þakklæti til Maxim Sharapov fyrir ferskt sjónarhorn hans, eldmóð og greiningarhæfileika, tilvalið til hugarflugs.
En ég er sérstaklega þakklátur Irinu Skvortsovu fyrir mat hennar, óþreytandi hjálp og stuðning.
 
kynning
Margir sáu Sovétríkin á 60-80. Þetta eru Sovétríkin sem við þekkjum og erum vön. Margir hafa nú á tilfinningunni að svo hafi alltaf verið. En þetta er ekki satt. Sovétríkin árið 1945 og árin þar á eftir eru ekki þau sömu og árið 1941. Landið var svikið í eldi föðurlandsstríðsins mikla. Í því stríði urðu Sovétríkin að Sovétríkjunum sem við þekkjum öll.
Þess vegna er þjóðræknisstríðið mikla ein af stoðplötum heimsmyndar fyrrum Sovétríkjanna og nú rússneskra íbúa og margra íbúa ríkja fyrrum Sovétríkjanna. Þetta er eitthvað sem verður alltaf í minningunni og eitthvað sem verður alltaf hluti af okkur. Ein af ástæðunum fyrir því að endurskrifa sögu seinni heimsstyrjaldarinnar og föðurlandsstríðsins mikla er að slá út stuðningskjarna rússnesku þjóðarinnar.
Ein hörmulegasta síða föðurlandsstríðsins mikla og kannski sögu Rússlands almennt var herslysið 1941. Slík stórslys er erfitt að ímynda sér. Stór svæði í evrópska hluta Sovétríkjanna eru hernumin af Þýskalandi, þar sem nokkrir tugir milljóna manna bjuggu, það voru hundruðir plöntur og verksmiðjur, sem minnkaði verulega efnahagslega möguleika; hundruð þúsunda fanga, látnir og saknað; alvarlegt tap á hernaðar- og borgaralegum búnaði. En allt eru þetta þurrar línur hernaðarhamfara, sem að baki standa örlög landsins og örlög milljóna manna sem tengjast því. Reyndar voru Sovétríkin á barmi eyðileggingar.
Almennt séð voru herlegheitin sumarið '41 mjög ólík. Annars vegar er þetta hetjulega vörn Brest-virkisins, landamæravarða, flugmanna, skriðdrekaáhafna og fótgönguliða; á hinn bóginn óuppfylltar skipanir um felulitur og dreifingu herflugvéla, skotnar í herbergi deildarinnar, sem ekki voru settar í bardagaviðbúnað; í þriðja lagi að koma sjóhernum, landamærasveitum NKVD og einstökum herumdæmum í fullan bardagaviðbúnað. Atburðir í upphafi stríðsins samanstanda af fjölmörgum og misvísandi höggum.
Enn er deilt um hvaða ástæður leiddu til hamfaranna. Að mínu mati er engin ein orsök, það er enginn einn sökudólgur.
Helstu útgáfur:
– Algjör óundirbúningur Rauða hersins (sveitir voru ekki virkjaðar og voru að mestu í vetrarverum). Samkvæmt endurminningum G. Zhukovs leyfði I. Stalín ekki að setja herinn í bardagaviðbúnað, til að ögra ekki Þjóðverjum. Og af þessum sökum sendi hann lestir með korni til Þýskalands. Ég greindi lestirnar með korni í annarri bók - "Fæðing Molotov-Ribbentrop sáttmálans (Tímabil. Atburðir. Fólk.)" (fyrir þessar sömu lestir með korni sendi Þýskaland lestir með búnaði og herbúnaði);
– Einn þekktur enskur fréttamaður setti fram útgáfu sem segir að Sovétríkin hafi verið að undirbúa árás á Þýskaland, en Hitler, eftir að hafa hafið forvarnarstríð, var á undan Stalín (þessi útgáfa endurtekur algjörlega yfirlýsingu I. Ribbentrops 22. júní um þegar þýsk-sovétstríðið braust út). Þýskir hermenn, sem gerðu árás fyrst, gátu beitt Rauða hernum alvarlegan ósigur;
– Rauði herinn var að undirbúa sig fyrir bardaga sem kom að. Þegar Þýskaland gerði árás þurftu hermenn Sovétríkjanna að beita gagnárásum til að slá óvininn út af hernumdu svæðinu og flytja bardagana yfir á þýskt landsvæði. Þess vegna voru sumar einingar einbeitt nálægt landamærunum (til dæmis í Bialystok og Lviv bungunum).
– Rauði herinn var að undirbúa vörn í dýpt til að veikja óvininn, fylgt eftir með því að fara í sókn við hagstæð skilyrði. Það eru til dæmis þekktar áætlanir um byggingu víggirtra svæða á Vyazma svæðinu.
Margar greinar og bækur hafa verið skrifaðar um ættjarðarstríðið mikla og sérstaklega um upphafstíma þess. En spurningar eru enn eftir. Fjölmargar minningargreinar sovéskra og þýskra herforingja eru ekki alltaf hlutlægar heimildir. Minningargreinar hylja oft einhver mistök, mistök, klúður, á meðan árangur þvert á móti er háleitur (þetta á við um alla minningargreinar).
Þegar Marshal I. Konev var beðinn um að lýsa upphafstímabili stríðsins, svaraði hann: „Ég vil ekki ljúga, en þeir munu samt ekki leyfa mér að skrifa sannleikann. Hvað skrifuðu aðrir herforingjar í þessu máli ef þeir fengu ekki að skrifa sannleikann?
Á hverju ættu rannsóknir um stríð að byggjast? Það er ekki þess virði að lyfta orðrómi og orðum frá þriðju aðilum í stöðu alvarlegrar sögulegrar heimildar. Í þessu tilviki eigum við á hættu að missa hlutlægni og sjá ekki heildarmyndina af því sem er að gerast. Minningargreinar bæði sovéskra herforingja og þýskra, enskra og amerískra ættu að fara varlega, athuga þær með tilskipunum, skipunum, öðrum skjölum og með sjálfum atburðarásinni.
Tilgangur þessarar bókar er að sýna nokkrar upplýsingar um ástandið fyrir stríð:
- hvaða áætlanir höfðu Sovétríkin ef til stríðs við Þýskaland kæmi;
– hvað gerðist í vestrænum herumdæmum (atburðir, tilskipanir, skipanir);
– með hvaða viðbúnaði mættu vestrænu herumdæmin stríðinu?
Ég set mér ekki það verkefni að svara skýrt hvað gerðist. En að sýna skjöl, atburði og staðreyndir sem gera þér kleift að hugsa og spyrja ákveðinna spurninga er algjörlega innan getu þessarar bókar.
Öll skjöl sem ég hef vitnað í eru tekin úr opnum heimildum. Það ætti að taka tillit til þess. Í fyrsta lagi, á fyrstu mánuðum stríðsins, týndust nokkur hernaðarskjöl á jörðu niðri (fyrirmæli, tilskipanir). Í öðru lagi, eftir stríðið var sum skjalasafn "hreinsað upp". Vitað er að ekki hafa fundist allar skipanir og tilskipanir sem getið er um í minningunum.
Auk þess hafa ekki öll skjalaskjöl verið aflétt og unnin til þessa. Allt þetta skapar ákveðna erfiðleika við að draga upp nákvæma mynd af því sem gerðist.
 
1. kafli. Fyrir hvað voru Sovétríkin að undirbúa sig á árunum 1940-1941?
 
1. Helstu hernaðaráætlun Sovétríkjanna
Á friðartímum er aðalstarfsmaður hvers lands þátt í að skipuleggja mögulegar hernaðaraðgerðir í átt að hugsanlegum ógnum (bæði í árás og varnarmálum). Þetta má að fullu rekja til dagsins í dag. Það ætti ekki að koma á óvart að hershöfðinginn hafi einhverjar stríðsáætlanir. Starf hans er þetta: gera áætlanir.
Fyrir stríðið hafði Rauði herinn (Rauði verkamanna- og bændaherinn) ákveðna uppbyggingu hernaðarlegs skjala. Um var að ræða tilskipanir og áætlanir sem, ef þær kæmu til framkvæmda, myndu tryggja fulla dreifingu og inngöngu hers og sjóhers í samræmi við markmið og markmið fyrirskipaðra aðgerða. „Þetta innihélt:
– tilskipun stjórnvalda um grundvallaratriði stefnumótandi dreifingar hersins;
- minnisblað þróað af yfirmanni herráðsins og samþykkt af varnarmálastjóra Sovétríkjanna um verklag við stefnumótandi dreifingu hersins (verkefni vígstöðva og flota) með viðauka korts og yfirlitstöflu um dreifingu hersveita, flugs og eininga Rauða hersins meðal vígstöðva og hera;
– stefnumótandi samgönguáætlun fyrir samþjöppun hersins í leikhúsum hernaðaraðgerða; stefnumótandi dreifingaráætlanir;
- áætlun um að skipuleggja aftan og efnislegan stuðning virka hersins;
– áætlanir um fjarskipti, hernaðarlegar fjarskipti, loftvarnir og fleira.“
Síðasta þekkta hernaðaráætlun var samþykkt 19. nóvember 1938. Um mitt ár 1940, með ósigri Frakklands, hafði ástandið í Evrópu breyst verulega og þurfti að taka tillit til nýrra veruleika.
Þann 22. júlí 1940 hóf hershöfðingi æðstu yfirstjórnar Wehrmacht landhersins, undir forystu F. Halder, bráðabirgðaþróun áætlunar um herferð gegn Sovétríkjunum. Úr athugasemdum F. Halder:
22. júlí 1940.
Rússneska vandamálið verður leyst með sókn. Þú ættir að íhuga áætlun fyrir komandi aðgerð.
A. Dreifingin mun standa í fjórar til sex vikur. Führer var látinn vita.
b. Sigra rússneska landherinn eða að minnsta kosti hernema slíkt landsvæði svo hægt sé að vernda Berlín og Silesian iðnaðarsvæðið fyrir loftárásum Rússa. Það er æskilegt að sækja djúpt inn í Rússland svo flugið okkar geti eyðilagt mikilvægustu miðstöðvar þess.
V. Pólitísk markmið: Úkraínuríki, samband Eystrasaltsríkjanna, Hvíta-Rússland, Finnland. Eystrasaltslöndin eru þyrnir í augum. 2
Meðal pólitískra markmiða fyrirhugaðs fyrirtækis lýsti A. Hitler eftirfarandi: stofnun úkraínsks ríkis, myndun sambands Eystrasaltsríkjanna og Hvíta-Rússlands og aukning á yfirráðasvæði Finnlands. Eystrasaltsríkin, samkvæmt Hitler, áttu að verða „þyrnir í augum“ fyrir Sovétríkin.
G. Hoth (foringi 3. Panzer Group sumarið 1941) gefur nokkuð snemma dagsetningu fyrir upphaf undirbúnings fyrir aðgerðina fyrir austan:
Þegar 6. júlí 1940 tilkynnti yfirmaður deildarinnar „Erlendum herjum austurs“ til yfirmanns hershöfðingjans grunngögnin til að undirbúa slíka aðgerð. Af þeim leiddi að hagstæðasta stefnan fyrir þróun aðgerðarinnar, að því tilskildu að flankinn liggi að Eystrasalti, er Moskvustefnan, þar sem aðgerðir munu neyða óvinahópinn í Úkraínu og á Svartahafsströndinni til að berjast við öfug framhlið.
Daginn eftir lagði deildarstjóri rekstrardeildar til að stofnaður yrði öflugur suðurhópur. Yfirmaður herráðsins tók hins vegar fram að hann telji heppilegra að búa til öflugan norðurhóp... 3
Það er að segja, þegar 6. júlí 1940, eftir lok bardaganna í Frakklandi (Frakkland undirritaði uppgjöfina 22. júní 1940), var yfirmaður herráðsins tilkynnt um helstu atriði fyrirhugaðs austurhlutafélags. Hvenær voru gefin fyrirmæli um undirbúning slíkra athugunar?
Þýskaland gat ekki ráðist á Sovétríkin áður en þeir sigruðu Frakkland. Það var ósigur Frakklands sem gerði Þýskalandi kleift að leggja undir sig alla Evrópu.
Ósigur Frakklands fyrir Þýskalandi í maí-júní 1940
„Barbarossa“ árásaráætlunin á Sovétríkin var samþykkt af Hitler 18. desember 1940, en vinna við hana hófst 22. júlí 1940. Ég held að enginn muni halda því fram að þessi áætlun, sem gerði ráð fyrir að hertaka Evrópski hluti Sovétríkjanna, var árásargjarn, samkvæmt meginatriðum. Mikilvægt smáatriði, Barbarossa áætlunin gefur ekki til kynna að Þýskaland ráðist á Sovétríkin sem fyrirbyggjandi hernaðaraðgerð. Þýskaland sagði þetta löngu seinna til að réttlæta árásina. Ef þetta er ekki satt, á hvaða stigi varð Barbarossa-áætlunin, sem hafði verið þróuð síðan sumarið 1940, að fyrirbyggjandi aðgerð gegn „sovéskri yfirgangi“?
Snúum okkur aftur að athugasemdum F. Halder, sem eins og enginn annar hafði fullkomnar upplýsingar um þýskan undirbúning. Á herfundi með leiðtoga Wehrmacht 31. júlí 1940 sagði A. Hitler:
31. júlí 1940.
Fuhrer:
Von Englands er Rússland og Ameríka. Ef vonir um Rússland hrynja munu Ameríka líka falla frá Englandi, þar sem ósigur Rússlands mun hafa í för með sér ótrúlega styrkingu Japans í Austur-Asíu...
England reiknar sérstaklega með Rússlandi. Eitthvað hefur gerst í London! Bretar voru gjörsamlega búnir að missa kjarkinn, en nú hressust þeir skyndilega aftur.
Heyrði samtöl. Rússar eru ósáttir við hraða þróun í Vestur-Evrópu. Það er nóg fyrir Rússa að segja Englandi að þeir vilji ekki sjá Þýskaland of [sterkt] til þess að Bretar haldi sig við þessa yfirlýsingu eins og drukknandi maður við strá og fari að vona að eftir sex til átta mánuði muni hlutirnir ganga upp. allt öðruvísi.
Ef Rússland verður sigrað mun England missa síðustu von sína. Þá mun Þýskaland ráða yfir Evrópu og Balkanskaga.
Ályktun: Samkvæmt þessum rökstuðningi verður að slíta Rússlandi. Skilafrestur: vorið 1941.
Því fyrr sem við sigrum Rússland, því betra. Aðgerðin mun aðeins vera skynsamleg ef við sigrum allt ríkið í einu snöggu höggi. Það er ekki nóg að fanga bara einhvern hluta af landsvæðinu.
Það er hættulegt að hætta aðgerðum á veturna. Þess vegna er betra að bíða, en taka staðfasta ákvörðun um að eyðileggja Rússland... Betra væri að byrja á þessu ári, en það hentar ekki, þar sem aðgerðin verður að fara fram í einu höggi. Markmiðið er að eyðileggja lífskraft Rússlands. 4
Rússa verður að sigra og slíta („allt ríkið“), þetta mun leysa málið við Stóra-Bretland og leyfa Þýskalandi að „ráða Evrópu“. Svo, markmið Þýskalands er sett fram: "Rússland verður að útrýma." Til að ná þessu markmiði er verið að þróa Plan Barbarossa. Og aftur, ekki orð um fyrirbyggjandi stríð. Þýskaland gengur út frá stefnumótandi sýn sinni á ástandið í Evrópu, þar sem enginn staður er fyrir önnur sterk ríki.
Hitler hefði kosið að eiga við Rússland árið 1940. En að undirbúa verkfallið myndi taka tíma. Sömu sönnunargögn gefur G. Goth:
Þann 29. júlí var hershöfðingi 18. hersins (E. Marx), sem þá var í austurhlutanum, kallaður til Berlínar þar sem hann fékk það verkefni að móta áætlun um aðgerðina gegn Rússlandi. Á þessum tíma var Hitler, sem ætlaði að gera árás á Rússland í haust, tilkynnt um að sameining og sending hermanna meðfram austurlandamærunum myndi taka fjórar til sex vikur. 5
Svo, Hitler ætlaði upphaflega að ráðast á Sovétríkin aftur haustið 1940. Þetta var skipulagt á þeim tíma þegar undirbúningur var í gangi fyrir innrásina í Stóra-Bretland - Operation Sea Lion. Þessi aðgerð fór aldrei fram. En ætlaði Hitler í raun og veru að ráðast inn á eyjarnar og sigra Stóra-Bretland? Samkvæmt E. Manstein, nr.
Bæði Þýskaland og Sovétríkin litu á hvort annað sem andstæðinga. Sovétríkin voru óánægð með skjótan ósigur Frakka og það er skiljanlegt, því Þýskaland styrktist verulega. Úr dagbók F. Halder:
22. júlí 1940.
Stalín er að daðra við England til að þvinga hana til að halda stríðinu áfram og fjötra okkur þar með... Hann leitast við að tryggja að Þýskaland verði ekki of sterkt. Hins vegar eru engin merki um virka aðgerð Rússa gegn okkur.
Rússland - England: Báðir eru hneigðir til nálgunar. Rússar eru hræddir við að gera málamiðlanir fyrir Bretum; Rússar vilja ekki stríð. Í samningaviðræðum Stalíns við Cripps forðaðist Stalín opinberlega frá nálgun Englands... Hins vegar endurspeglaðist raunveruleg stemning Rússa við aðrar aðstæður (samtal Kaliníns við júgóslavneska sendiherrann Gavrilovich). Hér kölluðu Rússar eftir baráttunni gegn Þýskalandi: „Sameistu í eina sveit. 7
1. A. Hitler 2. J. Ribbentrop, utanríkisráðherra Þýskalands 3. F. Halder, yfirmaður hershöfðingja Wehrmacht
Hvort lið sækist eftir eigin markmiðum. Þýskaland er að reyna að fjarlægja síðustu sterku ríkin í álfunni. Sovétríkin og Bretland eru að reyna að koma í veg fyrir þetta (Þýskaland er sameiginlegur óvinur þeirra). Og hér hafa stöður þeirra fleiri snertifleti en fyrir árás Þýskalands á Pólland 1. september 1939. Á sama tíma bendir F. Halder á að „engin merki séu um virka aðgerð Rússa gegn okkur.“ Sovétríkin vildu annars vegar ekki gera málamiðlanir fyrir framan Bretland og Bandaríkin. Til hugsanlegra bandamanna þeirra í stríðinu við Þýskaland. En á hinn bóginn vildi hann ekki ögra Þýskalandi með opnum fjandsamlegum aðgerðum, viðhalda og þróa viðskiptatengsl við Þýskaland og leggja áherslu á hlutleysi sitt.
Þannig að þýski herinn vinnur að því að semja áætlun um að sigra Sovétríkin. Og einmitt á þessum tíma bjóða þýskir stjórnarerindrekar Sovétríkjunum að ganga í þríhliða sáttmálann. I. Ribbentrop segir þegar í fyrsta samtali sínu í Berlín við V. Molotov 12. nóvember 1940:
Hægt er að hugsa sér form þar sem ríkin þrjú, þ.e. Þýskaland, Ítalía og Japan, gætu komist að samkomulagi við Sovétríkin og þar sem hægt væri að lýsa því yfir að Sovétríkin lýsi yfir samstöðu sinni með lönguninni til að koma í veg fyrir frekari útþenslu. stríð. Við þetta mætti bæta nokkrum atriðum um samvinnu og gagnkvæma virðingu fyrir hagsmunum. 8
Í fyrsta lagi má líta á þetta sem pólitíska skjól fyrir yfirvofandi innrás (ákvörðun um að slíta Rússlandi hefur verið tekin). Og í öðru lagi tilraun til að koma Sovétríkjunum í hættu með samningaviðræðum við Þýskaland fyrir framan Bretland og Bandaríkin. Viðræður V. Molotov og A. Hitler í Berlín um aðild Sovétríkjanna að þríhliða sáttmálanum eru sérstakt umræðuefni.
1. I. Stalín 2. V. Molotov alþýðumálaráðherra 3. S. Timoshenko alþýðuvarnarmálastjóri
Hvað gerðu Sovétríkin við þessar aðstæður?
Í fyrsta lagi má líta á þetta sem pólitíska skjól fyrir yfirvofandi innrás (ákvörðun um að slíta Rússlandi hefur verið tekin). Og í öðru lagi tilraun til að koma Sovétríkjunum í hættu með samningaviðræðum við Þýskaland fyrir framan Bretland og Bandaríkin. Viðræður V. Molotov og A. Hitler í Berlín um aðild Sovétríkjanna að þríhliða sáttmálanum eru sérstakt umræðuefni.
Hvað gerðu Sovétríkin við þessar aðstæður?
Í júlí 1940, að teknu tilliti til nýju ástandsins, hóf aðalstarfsmaður Rauða hersins undir forystu B. Shaposhnikov að þróa skjal um stefnumótandi dreifingu hersins. Í ágúst var skjalið tilbúið. Á fundi aðalherráðsins 16. ágúst var ákveðið að ganga frá stefnu aðalárásar óvinarins og viðbrögðum Sovétríkjanna. Nýr hershöfðingi, K. Meretskov (skipaður 19. ágúst 1940), var að vinna að því að leggja lokahönd á stefnumótandi dreifingaráætlun. Það er útgáfa þar sem B. Shaposhnikov var fjarlægður vegna átaka við S. Timoshenko (opinberlega fór hann af heilsufarsástæðum). Átökin voru vegna ákvörðunar um hugsanlegt höfuðhögg Þjóðverja (B. Shaposhnikov taldi að þetta yrði Hvíta-Rússland og Eystrasaltsríkin, S. Timoshenko taldi að aðalhöggið myndi falla á Úkraínu). Átökin eru óbeint til kynna með því að B. Shaposhnikov var fluttur á brott strax eftir herráðið 16. ágúst, þegar nauðsynlegt var að ganga frá áætlunum við undirbúning sem hann átti beinan þátt í. Þar að auki, þegar mánuði eftir árás Þjóðverja á Sovétríkin (29. júlí), G. Zhukov, sem gegndi stöðu yfirmanns herforingjastjórnarinnar, var vikið úr þessu embætti, var B. Shaposhnikov aftur skipaður í það.
Í september lauk K. Meretskov við að leggja lokahönd á dreifingaráætlunina. Almennt séð samsvaraði það áætlun 16. ágúst. Breytt áætlun „Um grunnatriði dreifingar herafla Sovétríkjanna nr. 103202/ov dagsett 18. september 1940“ fyrir 1940-1941 (skjal 1, hér á eftir verða tenglar á skjöl - mynd með virkum hlekk - sett í lok bókarinnar) var samþykkt og undirritað af V. Molotov (formaður ráðsins alþýðuráðsins) og I. Stalín frá Miðstjórn flokksins 14. október 1940. Ekki lengur engin áform voru samþykkt.
__________________________________________
Stutt upplýsingar
Aðalstarfsmaður Rauða hersins
Aðalstarfsmaður 1940-1941. undirbjó nokkrar áætlanir um sendingu herafla:
– Frá 16. ágúst 1940 undir stjórn B. Shaposhnikov;
– Frá 18. september 1940, undir stjórn K. Meretskov (þetta skjal er oft kallað Shaposhnikov-Meretskov áætlunin). Það var þetta skjal sem var undirritað af I. Stalín og V. Molotov;
– Frá 5. október 1940, minnisblað frá K. Meretskov um fjölda málaflokka og fyrirmæli frá I. Stalín;
– Frá 11. mars 1941, undir stjórn G. Zhukov (sumir vísindamenn telja það falsa). Skjalið hefur engar undirskriftir;
– Hinn 15. maí 1941, A. Vasilevsky, staðgengill yfirmanns rekstrardeildar hershöfðingjans (höfundurinn var auðkenndur með rithönd) – tók saman drög að stefnumótandi dreifingaráætlun. Skjal án undirskrifta.
Yfirmenn hershöfðingja Rauða hersins:
B. M. Shaposhnikov (10. maí 1937 – 19. ágúst 1940),
K. A. Meretskov (19. ágúst 1940 – 14. janúar 1941),
G. K. Zhukov (14. janúar – 29. júlí 1941),
B. M. Shaposhnikov (29. júlí 1941 – maí 1942),
A. M. Vasilevsky (maí 1942 - febrúar 1945).
1. B. M. Shaposhnikov 2. K. A. Meretskov 3. G. K. Zhukov 4. A. M. Vasilevsky
Í ættjarðarstríðinu mikla 1941-1945. Hershöfðinginn var aðalhópur æðstu yfirstjórnarinnar fyrir stefnumótun og stjórnun herafla við vígstöðvarnar.
__________________________________________
Áætlunin sem Sovétstjórnin samþykkti benti á hugsanlega andstæðinga í nýju stjórnmálaástandinu (1):
Núverandi stjórnmálaástand í Evrópu skapar líkur á vopnuðum átökum á vesturlandamærum okkar.
Þessi vopnuðu átök geta aðeins verið takmörkuð við vesturlandamæri okkar, en ekki er hægt að útiloka möguleikann á árásum frá Japan á landamæri okkar í Austurlöndum fjær.
Á vesturlandamærum okkar mun líklegasti óvinurinn vera Þýskaland hvað Ítalíu varðar, þátttaka þess í stríðinu er möguleg, eða öllu heldur framkoma þess á Balkanskaga, sem skapar okkur óbeina ógn.
Vopnuð átök milli Sovétríkjanna og Þýskalands gætu leitt til þess að Ungverjaland lendi í hernaðarátökum við okkur, sem og Finnland og Rúmeníu í hefndarskyni.
Með líklega vopnuðu hlutleysi af hálfu Írans og Afganistan er opin árás Tyrklands á Sovétríkin, innblásin af Þjóðverjum, möguleg.
Þýskaland var skilgreint sem líklegasti óvinurinn 1940-1941. Þrátt fyrir stríðið við Bretland getur Þýskaland einbeitt sér að vesturlandamærum Sovétríkjanna (1):
Núverandi hernaðarástand í Vestur-Evrópu gerir Þjóðverjum kleift að flytja megnið af herliði sínu gegn vestrænum löndum okkar. landamæri.
Þar sem stríðinu við England er enn ólokið má væntanlega gera ráð fyrir að allt að 50 herdeildir verði eftir í hernumdu löndunum og héruðum af Þýskalandi og allt að 20 herdeildir í djúpum landsins.
Þannig, frá ofangreindum 243 herdeildum, allt að 173 herdeildum - þar af allt að 140 fótgönguliðum, 15-17 skriðdrekum, 8 vélknúnum, 5 léttum og 3 flugvélum og allt að 1200 flugvélum - verður beint að landamærum okkar.
Þetta gengur þvert á þá fullyrðingu að I. Stalín hafi ekki búist við árás Þjóðverja fyrr en Þýskaland lauk stríðinu við Bretland.
Orð eftir G. Zhukov:
Ég man vel eftir orðum Stalíns þegar við sögðum honum frá grunsamlegum aðgerðum þýsku hermannanna: „Hitler og hershöfðingjar hans eru ekki slíkir fífl að berjast á tveimur vígstöðvum samtímis, þar sem Þjóðverjar hálsbrotnu í fyrri heimsstyrjöldinni. .. Hitler hefur ekki nægan styrk til að berjast á tveimur vígstöðvum, en Hitler mun ekki fallast á ævintýri.“ 9
Áætlunin gerði ráð fyrir að Þýskaland gæti ráðist á Sovétríkin með Stóra-Bretland fyrir aftan. Ég legg til að í svo viðkvæmum málum eins og fyrirætlanir og langanir þjóðhöfðingja ættum við að hafa að leiðarljósi ákveðin skjöl en ekki „minningarsögur“.
Kort af Evrópu fyrir 1. júní 1941. Þýskaland og bandamenn þess í bláu (Vichy franskt landsvæði ekki merkt), Bretland í rauðu, Sovétríkin í grænu
Gefið var til kynna að Ungverjaland, Rúmenía og Finnland myndu taka þátt þýska megin. Ef margir sagnfræðingar segja um Rúmeníu og Finnland að þeir ætluðu að skila landsvæðum sem Sovétríkin tóku, en hver er þá ástæðan fyrir því að Ungverjaland taki þátt í stríðinu. Kannski var þetta afleiðing af her-pólitískri stjórn Þýskalands yfir þessum löndum og löngun þeirra til að vera sigurvegarinn. Úr skjali (1):
Þýskaland - 173 fótgönguliðar. deild; 10.000 tankar; 13.000 flugvélar
Finnland - 15 fótgönguliðar. deild; 0 tankar; 400 flugvélar
Rúmenía - 30 fótgönguliðar. deild; 250 tankar; 1100 flugvélar
Ungverjaland - 15 fótgönguliðar. deild; 300 tankar; 600 flugvélar
Samtals - 233 fótgönguliðar. deild; 10550 tankar; 15.100 flugvélar.
Samþykkt áætlun gaf til kynna tvær líklegar helstu árásir Þjóðverja. Norðlægur valkostur (1):
Þýskaland mun að öllum líkindum senda helstu hersveitir sínar norðan við mynni árinnar. San til þess að skila og þróa helsta höggið frá Austur-Prússlandi í gegnum litháíska SSR í áttina til Riga, Kovno og lengra til Dvinsk - Polotsk, eða til Kovno - Vilno og lengra til Minsk.
Á sama tíma er nauðsynlegt að búast við hliðrænum árásum frá Lomza og Brest, með síðari þróun þeirra í átt að Baranovichi, Minsk.
Það er líka mjög líklegt að samtímis aðalárás Þjóðverja frá Austur-Prússlandi muni þeir gera árás framan frá Kholm, Grubeshov, Tomashev, Yaroslav á Dubno, Brody með það að markmiði að ná afturhluta Lvov hópsins okkar og ná Vestur-Úkraína.
Suðurvalkostur (1):
Hugsanlegt er að Þjóðverjar, í því skyni að ná Úkraínu, einbeiti sér að meginherjum sínum í suðri, á Siedlce- og Lublin-svæðin, til að skila aðalhögginu í almenna átt til Kyiv.
Þessu verkfalli mun greinilega fylgja stuðningsverkfalli til norðurs frá Austur-Prússlandi
Í hvaða átt Þjóðverjar voru líklegastir til að gera aðalárás sína var ákveðin (1):
Helsti, pólitískt hagstæðasti fyrir Þýskaland, og þar af leiðandi líklegasti er 1. valkostur aðgerða þess, þ.e. með sendingu helstu herafla þýska hersins norðan árinnar. San.
Í ágúst-september 1940 taldi hershöfðingi Rauða hersins að þýsku hermennirnir myndu bera aðalálagið í gegnum Hvíta-Rússland og Eystrasaltsríkin. Ennfremur var þetta samþykkt af Sovétstjórninni. Þetta var mikilvægt, því út frá þessu var lagt til (B. Shaposhnikov var fyrstur til að leggja til) að sameina helstu herafla Sovétríkjanna. Settu helstu sveitir á móti helstu öflum óvinarins til að koma í veg fyrir að óvinurinn komist í gegn í aðalátt og hættu á að umvefja nágrannavígstöðvarnar.
Það skal tekið fram að lagt var til að bregðast sérstaklega við aðgerðum Þýskalands. Það er, Sovétríkin virkuðu sem varnaraðili í þessum áformum.
Hvaða ráðstafanir áttu að gera gegn yfirgangi Þjóðverja. Suðurvalkostur (1):
Fyrsti kosturinn er dreifing suður af Brest-Litovsk. Grundvallaratriði þessarar dreifingar ættu að vera:
1. Kynna landamæri okkar af krafti með virkum vörnum á meðan herliðið er samþjappað.
2. Í samvinnu við vinstri her vesturvígstöðvarinnar beita hersveitir suðvesturvígstöðvanna afgerandi ósigur á Lublin-Sandomierz hóp óvinarins og komast að ánni. Vistula. Í kjölfarið skaltu slá í átt að Kielce, Krakow og ná að ánni. Tilitsa og efri hluta árinnar. Oder.
3. Á meðan á aðgerðinni stendur skaltu hylja landamæri Norður-Bukovina og Bessarabíu af festu.
4. Með virkum aðgerðum norðvestur- og vesturvígstöðva, festu flestar þýsku hersveitirnar norðan Brest-Litovsk og í Austur-Prússlandi, á sama tíma og þú hylur Minsk- og Pskov-stefnurnar af festu.
Norðlægur valkostur (1):
Annar kosturinn er dreifing norður af Brest-Litovsk.
Grundvallaratriði þessarar dreifingar ættu að vera:
1. Sterk skjól fyrir leiðbeiningum til Minsk og Pskov á tímabili samþjöppunar hermanna.
2. Að beita afgerandi ósigur á helstu herafla þýska hersins sem einbeitti sér að Austur-Prússlandi og hertaka þann síðarnefnda.
3. Með hjálparárás frá Lviv, hylja ekki aðeins Vestur-Úkraínu, Norður-Búkóvínu og Bessarabíu, heldur sigra einnig óvinahópinn á svæðinu Lublin, Grubeshov, Tomashev.
Fyrsti áfangi: að ná yfir landamærin við virkjun og samþjöppun hermanna. Samþjöppun hermanna í vesturátt (Hvíta-Rússland) á sér stað 20 dögum eftir að tilkynnt var um virkjun. Í suðvesturátt (Úkraínu) kemur styrkur fram eftir 30 daga. Þetta stig felur eingöngu í sér varnarverkefni í 20-30 daga. (1):
Meðan á... samþjöppun hermanna og áður en þeir fara í sókn, er hernum skylt að verjast með virkum hætti, treysta á víggirt svæði, til að loka landamærum okkar af festu og koma í veg fyrir að Þjóðverjar ráðist inn á landsvæði okkar.
Annað stig: til að einbeita hermönnum, framkvæma sókn með það að markmiði að sigra óvininn. Fyrir vesturhersvæðið var eftirfarandi dagsetning fyrir upphaf sóknarinnar ákveðin (1):
Að því tilskildu að járnbrautirnar starfi í fullu samræmi við herflutningaáætlunina, ætti dagurinn þegar skipt er yfir í almenna sókn að vera 25 dagar frá upphafi virkjunar, þ.e. 20 dagar frá upphafi samþjöppunar hermanna.
Virkjun, einbeiting hermanna í áttir (á þessum tíma eiga sér stað varnaraðgerðir) og aðeins þá gagnárás gegn innrásaróvini. Sóknin sjálf er í grófum dráttum lýst: ósigur óvinarins í pólsku stjórnarhernum með aðgang að ánni. Oder er í suðri, ósigur óvinarins og hernám Austur-Prússlands er í norðri. Lýsa ætti sóknaráformum nánar með skýrum lokamarkmiðum, með þeim árangri sem stríðið er talið unnið. Og hér til að sigra óvininn og hernema stór landamærasvæði. Ef þetta er áætlun um að taka yfir Evrópu, þá er það greinilega ófullnægjandi! Hvað finnst þér?
Skjalið sem ég vitnaði í er aftast í bókinni. Ég mæli með því að lesa hana. Mér fannst engin árásargjarn, það er að segja árásargjarn skref í sambandi við Þýskaland. Allar ráðstafanir voru skipulagðar með tilliti til aðgerða Þjóðverja (samþjöppun hermanna, stefna aðalárásarinnar). Áætlunin kallaði á ósigur innrásaróvinarins og fylgt eftir með eyðileggingu strax aftan hans. Oft í sögubókmenntum er áætlun Sovétríkjanna fyrir stríð lýst sem móðgandi á meðan dregnar eru víðtækar ályktanir um árásargirni Sovétríkjanna. Er hægt að kalla áætlun sem skipuleggur aðgerðir ef um árás óvinarins er að ræða móðgandi?
Í meginatriðum var Rauði herinn að búa sig undir að hylja landamærin með síðari árás á innrásaróvininn og með umskiptum til yfirráðasvæðis hans ("með litlu blóði og á erlendri grund").
Hver er áætlun Þjóðverja? „Barbarossa“ gerði ráð fyrir innrás á yfirráðasvæði annars lands, ósigur herja þess og handtöku mikilvægra svæða (allur Evrópuhluti Sovétríkjanna). Úr þýskri tilskipun nr. 21 frá 18. desember 1940:
Þýski herinn verður að vera reiðubúinn til að sigra Sovét-Rússland í skammtímaherferð jafnvel áður en stríðinu gegn Englandi er lokið (Plan Barbarossa).
Hersveitir á jörðu niðri verða að nota í þessu skyni allar sveitir sem þeir hafa yfir að ráða, að undanskildum þeim sem eru nauðsynlegar til að vernda herteknu svæðin fyrir hvers kyns óvæntum...
Ég mun gefa fyrirmæli um stefnumótandi sendingu herafla gegn Sovét-Rússlandi, ef nauðsyn krefur, átta vikum áður en áætlað er að aðgerðirnar hefjast.
Undirbúningur sem krefst lengri tíma, ef hann er ekki enn hafinn, ætti að hefjast núna og vera lokið fyrir 15. maí 1941.
Það er mikilvægt að enginn komist að áformum um að gera árás.
Lokamarkmið aðgerðarinnar er að skapa hindrun gegn Asíuhluta Rússlands meðfram sameiginlegu Volga-Arkhangelsk línunni. 10
Upprunaleg teikning Barbarossa (fyrstu tvö blöðin)
Stutt og skýrt.
– Þýskir hermenn verða að vera tilbúnir til að sigra sovéska hermenn;
- Tímabær skipun verður gefin um að hefja dreifingu;
– Allur nauðsynlegur undirbúningur ætti nú að hefjast;
- Aðalatriðið er að óvinurinn „giska ekki á ásetninginn um að gera árás“.
Svo hver af þessum tveimur áætlunum er í rauninni móðgandi og þar af leiðandi árásargjarn?
Og að jafnaði fela hernaðaráætlanir í sér ósigur óvinarins. En þetta þýðir ekki að þeir séu allir móðgandi. Þú ættir að skoða kjarna áætlana.
Svo, hernaðaráætlunin var samþykkt af sovéskum stjórnvöldum. Hershöfðingjanum var falið það verkefni að þróa tvo valkosti fyrir aðalárás óvinarins: suður og norður. Áætlað er að öllu verki verði lokið fyrir 1. maí 1941.
Með skipun yfirhershöfðingjans G. Zhukov var byrjað að kynna suðurhlutaáætlunina, þ. suður. Skipulag 11. mars 1941 (ekki undirritað af neinum) er uppbygging á syðri valkostinum. Að auki skal tekið fram að á meðan hann var enn yfirmaður hersveita í Kyiv sérstöku herumdæmi í desember 1940, skrifaði G. Zhukov minnisblað til varnarmálaráðs fólksins þar sem fram kom að óvinurinn myndi einbeita sér að helstu heraflanum í suðri. Með einum eða öðrum hætti, á þeim tíma þegar G. Zhukov var yfirmaður hershöfðingjans, var virk dæling hermanna í suðurátt.
Á tímabili perestrojku og eftir það fóru vísindamenn að nota opnað skjalasafn virkan. Árið 1992 fannst minnismiði eftir A. Vasilevsky (dagsett ekki fyrr en 15. maí 1941), sem lagði til fyrirbyggjandi árás á einbeittar þýskar hersveitir (2). Skjalið hét „Skoðanir hershöfðingja Rauða hersins um áætlun um stefnumótandi dreifingu hersveita Sovétríkjanna ef til stríðs við Þýskaland og bandamenn þeirra kæmi. Það var tekið saman í drögum að útgáfu af A. Vasilevsky með breytingum frá N. Vatutin (samkvæmt annarri útgáfu voru breytingar gerðar af G. Zhukov).
Í áætluninni sagði (2):
Eins og er, hefur Þýskaland, samkvæmt leyniþjónustudeild Rauða hersins, sent um 230 fótgönguliða, 22 skriðdreka, 20 vélknúna, 8 flug- og 4 riddaradeildir og alls um 284 herdeildir.
Þar af, frá og með 15. maí 1941, voru allt að 86 fótgönguliðar, 13 skriðdreka, 12 vélknúin og 1 riddaradeild, og alls allt að 112 herdeildir, einbeittar á landamærum Sovétríkjanna.
Gert er ráð fyrir að í núverandi pólitísku ástandi muni Þýskaland, ef til árásar á Sovétríkin verður, geta teflt gegn okkur allt að 137 fótgöngulið, 19 skriðdreka, 15 vélknúna, 4 riddara og 5 flugherdeildir og alls allt að 180 deildir...
Líklegast er að helstu hersveitir þýska hersins, sem samanstanda af 76 fótgönguliðum, 11 skriðdrekum, 8 vélknúnum, 2 riddaraliðum og 5 flugherjum, og samtals allt að 100 herdeildum, verði sendar suður af Demblin til að gera árás í átt að Kovel. , Rivne, Kyiv...
Með hliðsjón af því að Þýskaland heldur her sínum virkum í augnablikinu, með bakhliðina á vettvangi, hefur það tækifæri til að vara okkur við árásinni og gera óvænta árás.
Til að koma í veg fyrir þetta [og sigra þýska herinn] tel ég í engu tilviki nauðsynlegt að hafa frumkvæðið til þýsku stjórnarinnar, að koma í veg fyrir óvininn í sendingu og ráðast á þýska herinn á því augnabliki sem hann er á dreifingarstigi og hefur ekki enn haft tíma til að skipuleggja framhlið og samskipti útibúa hermanna.
Leyfðu mér að leggja áherslu á að fyrirbyggjandi árás er skipulögð gegn þýska hópnum sem undirbýr árás á Sovétríkin til að „fyrirbyggja óvininn“. Munurinn á árásargjarnri hernaðaráætlun og fyrirbyggjandi árásum gegn óvininum held ég að sé skýr.
Það var gefið til kynna að líklegasta stefna þýsku aðalárásarinnar væri suðuráttin. Því er búist við að helsta högg sovésku hermannanna verði gefið í suðvesturátt. En væntanleg dagsetning hugsanlegs fyrirbyggjandi verkfalls var ekki gefin upp, hvenær þetta ætti að gerast 1941 eða 1942 (2):
Jafnframt þarf að hraða uppbyggingu og vígbúnaði víggirtra svæða á allan mögulegan hátt, hefja byggingu víggirtra svæða árið 1942 á landamærum Ungverjalands og einnig að halda áfram uppbyggingu víggirtra svæða meðfram línunni. af gömlu landamærunum...
Krefjast þess að NKPS ljúki og tímanlega byggingu járnbrauta samkvæmt áætluninni frá 1941, og sérstaklega í Lvov átt.
Það er, það er nauðsynlegt að uppfylla áætlun um lagningu járnbrauta fyrir árið 1941 og hefja byggingu varnargarða árið 1942. Hvenær ættum við að undirbúa fyrirbyggjandi verkfall? Skjalið segir ekkert um þetta. Ef verkfallið er fyrirhugað 1941, hvers vegna þá að ætla fyrir 1942 að reisa varnargarða á nýju og gömlu landamærunum?
Ég vil enn og aftur leggja áherslu á að áætlun A. Vasilevsky hefur ekki verið undirrituð og hefur fjölda leiðréttinga á textanum. Hrein útgáfa, ef hún var til, fannst ekki. Eins og nokkrir hernaðarsagnfræðingar benda á (V. Anfilov, N. Svetlishin) var I. Stalín tilkynnt um áætlun um fyrirbyggjandi stríð, en hann hafnaði henni. Úr orðum G. Zhukov:
Það er gott að Stalín var ekki sammála okkur, annars hefðum við, að teknu tilliti til stöðu hermannanna og mismun á þjálfun þeirra hjá þýska hernum, þá fengið eitthvað svipað og Kharkov-aðgerðin í maí 1942. 13
Slík aðgerð, að sögn G. Zhukov, var dæmd til að mistakast (hann komst að þessum niðurstöðum eftir stríðið). Meint bylting á allt að 300 km dýpi gæti orðið alvarleg prófraun fyrir hermenn og hermenn. Í fyrsta skipti tókst sovéskum hermönnum að slá slíkt í gegn í orrustunni við Stalíngrad.
Nú segja margir að fyrirbyggjandi verkfall hafi verið eina fullnægjandi skrefið fyrir Sovétríkin og glatað tækifæri sem hefði gert það að verkum að hægt hefði verið að forðast hamfarirnar 1941-1942. Frá hæðum nútímans er auðvelt að deila um hvernig og hvað hefði átt að gera.
Fyrirbyggjandi árás gegn Þýskalandi yrði ekki bundin við hernaðarmál. Slíkt skref skapaði erfiða diplómatíska stöðu þar sem brot á sáttmálanum setti Sovétríkin. Sovétríkin yrðu árásaraðili fyrir alla. Í þessu tilviki, hvers konar stuðning væri hægt að veita Sovétríkjunum ef bilanir verða á vígstöðvunum? Við ættum ekki að gleyma erfiðu ástandinu í Austurlöndum fjær, þar sem Japan gæti gripið til aðgerða og notfært sér nýjar diplómatískar aðstæður.
Spurningin er hvort Sovétríkin gætu sigrað Þýskaland með því að slá fyrst árið 1941? Með bardagareynslu hermanna og yfirmanna sem var til staðar á þeim tíma, með samspilsstigi milli útibúa hersins, með almennum viðbúnaði hermanna (virkjanir, aftari svæði á vettvangi). Allt þetta áttu Þjóðverjar í ríkum mæli. Aðeins er hægt að giska á afleiðingar slíkrar aðgerðar ef hún mistekst árið 1941. Ekki gleyma að bæta við diplómatískum afleiðingum hér. Upphaf stríðs og stríðið sjálft eru ekki aðeins aðgerðir hera og herforingja, heldur er það líka diplómatía! Og við þurfum að muna þetta.
Engin önnur skjöl um stefnumótun fyrir stríð hafa fundist hingað til. Ég held að ef slíkt skjal væri til þá væri það löngu búið að finna það og gefa út það er fullt af fólki sem vill finna slíkt skjal.
Í tengslum við störf sovéska herforingjans er starfsemi þýska hliðarinnar áhugaverð. Þar voru þeir að þróa tvo kosti fyrir aðalárásina úr norðri í gegnum Hvíta-Rússland, Eystrasaltsríkin og suður í gegnum Úkraínu. Í kjölfarið var tekinn upp nyrðri kosturinn.
Þannig að þrátt fyrir að gerður var ekki árásarsamningur voru Þýskaland og Sovétríkin andstæðingar. Árásaráætlun Þýskalands er þekkt í öllum smáatriðum. En sambærileg heildaráætlun um árás Sovétríkjanna á Þýskaland hefur ekki enn fundist. Ég tel að það sé ekki alvarlegt að vísa til ákveðinna gagna og staðhæfinga sem eru ekki studdar sérstökum skjölum. Vel þekkt hernaðarskjöl Sovétríkjanna gera ráð fyrir varnaraðgerðum á upphafsstigi.
Stig „Barbarossa áætlunarinnar“
 
2. Áform um að ná yfir landamærin
Við samþykkt áætlunarinnar um stefnumótandi dreifingu herafla Sovétríkjanna voru sendar tilskipanir til landamæraherhverfanna um að þróa áætlanir um starfræna dreifingu hvers umdæmis.
Í því sem hér fer á eftir, til hægðarauka, mun ég nota eftirfarandi skammstöfun:
LVO - Leníngrad herhérað;
PribOVO - Eystrasaltshersvæðið;
ZAPOVO - Vestur-sérstakt herumdæmi (Hvíta-Rússland);
KOVO - Kyiv Special Military District;
ODVO - Odessa Military District.
Tilskipanir um þróun áætlana tóku að berast til umdæmanna frá árslokum 1940. „Tilskipun Alþýðuvarnaráðs Sovétríkjanna um að þróa áætlun um aðgerðastarfsemi“ barst LVO „25. nóvember 1940“, til KOVO „frá 28. nóvember 1940“ til PribOVO „ekki síðar en janúar 1941“, í ZapOVO „ekki síðar en febrúar 1941“.
Eftir ákveðinn tíma fengu umdæmin aftur tilskipanir frá hershöfðingjanum um þróun, til dæmis, „Tilskipun alþýðuvarnarstjóra Sovétríkjanna um þróun áætlunar um aðgerðir hersveita Eystrasaltsríkjanna OVO, w /n, dagsett 3. mars 1941.“
Fram til 22. júní var stöðugt að betrumbæta áætlanir. Í endurminningum P. Lapin (fyrrverandi hershöfðingi 10. hersins - ZapOVO) er sagt að í janúar 1941 hafi fyrsta tilskipunin borist um að þróa áætlun um varnir landamæra ríkisins:
Með viðtöku í janúar 1941 á umdæmistilskipun um varnir landamæri ríkisins...
Við endurgerðum ítrekað landamæravarnaáætlun ríkisins frá 1941 frá janúar og fram að stríðsbyrjun, en við kláruðum hana aldrei. Síðasta breytingin á rekstrartilskipun héraðsins barst mér 14. maí í Minsk. Það skipaði þróun áætlunarinnar að vera lokið fyrir 20. maí og send til samþykktar í höfuðstöðvum ZapOVO. 15
Samkvæmt L. Sandalov (fyrrum starfsmannastjóra 4. hersins - ZapOVO):
Í apríl 1941 fékk stjórn 4. hersins tilskipun frá höfuðstöðvum Zapovovo, þar sem nauðsynlegt var að þróa áætlun til að ná til virkjunar, einbeitingar og dreifingar hermanna í Brest-átt. Þar kom fram að „til að ná til virkjunar, einbeitingar og dreifingar hermanna er öllu yfirráðasvæði héraðsins skipt í herþekjusvæði...“. Í samræmi við umdæmistilskipunina var gerð herþekjuáætlun. 16
Leyfðu mér að leggja áherslu á að tilgangur áætlunarinnar er "að ná til virkjunar, einbeitingar og dreifingar hermanna." Varanlegar tilskipanir til vesturumdæmanna frá herforingjaráðinu benda til þess að samræmdar ráðstafanir séu framkvæmdar til að gera hernaðaráætlanir fyrir umdæmin. Út frá hvaða leiðbeiningum byggðist skipulagning einstakra herumdæma?
Síðustu tilskipanir um að þróa áætlanir um landamærahéruð voru sendar í maí 1941 til hvers vesturhéraðs. Hlífðaráætlanir sem byggðar voru á áttu að fara fram í árás Þjóðverja. Við skulum skoða þau nánar.
Tilskipun til yfirmanns PribOVO-hermanna nr. 503920/ss/ov [eigi síðar en 30. maí 1941] (4):
Til að standa straum af virkjun, einbeitingu og dreifingu PribOVO hermanna, fyrir 30. maí 1941, þróar þú persónulega ásamt starfsmannastjóranum og yfirmanni rekstrardeildar héraðshöfuðstöðvar:
a) nákvæma áætlun um varnir landamæra litháíska SSR frá Palanga að kröfunni. Kapchiamiestis, áætlun um varnir gegn froskdýrum á Eystrasaltsströndinni suður af Matsalu-flóa og eyjunum Dago og Ezel;
b) nákvæma loftvarnaáætlun.
I. Varnarverkefni:
1. koma í veg fyrir innrás óvina bæði á jörðu niðri og í lofti inn á yfirráðasvæði héraðsins;
2. með þrjóskum vörnum varnarvirkja meðfram landamærum ríkisins, hylja af festu virkjun, einbeitingu og útsetningu héraðshermanna;
3. vörn við ströndina og eyjarnar Ezel og Dago, ásamt Eystrasaltsflota Rauða borðsins, til að koma í veg fyrir landgöngur óvina í froskdýrum;
4. loftvarnir og flugrekstur til að tryggja samfelldan rekstur járnbrauta og samþjöppun héraðshermanna;
Tilskipun til yfirmanns ZapOVO hermanna nr. 503859/ss/ov [ekki síðar en 20. maí 1941] (3):
Til þess að standa straum af virkjun, einbeitingu og dreifingu héraðshermanna, fyrir 20. maí 1941, munt þú persónulega, ásamt starfsmannastjóranum og yfirmanni rekstrardeildar héraðshöfuðstöðvanna, þróa:
a) nákvæma áætlun um varnir landamæra ríkisins frá Kanchiamiestis að vatninu. Switez (málsókn);
b) nákvæma loftvarnaáætlun.
I. Varnarverkefni:
1. Koma í veg fyrir innrás óvina bæði á jörðu niðri og í lofti inn á yfirráðasvæði héraðsins.
2. Öflugar varnir víggirðinga meðfram landamærum ríkisins munu ná tryggilega yfir virkjun, einbeitingu og dreifingu hersveita héraðsins.
3. Loftvarnir og flugrekstur mun tryggja eðlilegan rekstur járnbrauta og samþjöppun hermanna.
Tilskipun til yfirmanns KOVO-hermanna nr. 503862/ss/ov [ekki síðar en 20. maí 1941] (5):
Til að standa straum af virkjun, einbeitingu og dreifingu héraðshermanna fyrir 25. maí 1941, munt þú og starfsmannastjórinn og yfirmaður rekstrardeildar héraðshöfuðstöðvanna persónulega þróa:
1. Ítarleg áætlun um varnir landamæra ríkisins frá vatninu. Svityazskoye til Lipkana;
2. Ítarleg loftvarnaáætlun.
I. Varnarverkefni:
1. Koma í veg fyrir innrás óvina bæði á jörðu niðri og í lofti inn á yfirráðasvæði héraðsins.
2. Öflugar varnir víggirðinga meðfram landamærum ríkisins munu ná tryggilega yfir virkjun, einbeitingu og dreifingu hersveita héraðsins.
3. Loftvarnir og flugrekstur mun tryggja eðlilegan rekstur járnbrautanna og samþjöppun herliðs héraðsins.
Sömu tilskipanir komu til OdVO og LVO. Verkefnin í þeim eru eins og því mun ég ekki vitna í þau (ég hengdi þessi skjöl ekki við aftast í bókinni, en þau má auðveldlega finna á netinu).
Héruðin fengu því ákveðið verkefni: að ná til virkjunar og samþjöppunar hermanna með þrjóskum vörnum. Ekki er talað um árás á Þýskaland. Í hverju umdæmi voru tilnefnd þekjusvæði fyrir hvern her, auk hættulegustu leiðanna.
Það má draga saman að forsíðuáætlanirnar táknuðu (samkvæmt skjölum) safn varnaraðgerða (fyrsta stig stríðsins).
Eins og ég sagði þegar, með tilskipunum setti hershöfðinginn almennt svipuð verkefni fyrir umdæmin (almenn verkefni eru endurtekin orð fyrir orð í hverri tilskipun), þess vegna, með því að nota dæmi um tilskipunina fyrir ZapOVO (3), skulum við sjá hvaða verkefni voru úthlutað til vesturhersins. Ég ráðlegg þér að skoða þessi skjöl. Þetta er allavega áhugavert.
Vörn landamæra ríkisins var skipulögð á grundvelli eftirfarandi (3):
1. Grundvöllur varnar ætti að vera viðvarandi vörn víggirtra svæða og vallarvirkja sem skapaðir eru meðfram landamærum ríkisins, með því að beita öllum herafla og getu til frekari þróunar þeirra. Gefðu vörninni einkenni virkra aðgerða. Allar tilraunir óvina til að brjótast í gegnum varnir ætti strax að útrýma með gagnárásum frá hersveitum og varaliðum.
2. Gefðu sérstaka athygli á varnir gegn skriðdrekum. Ef stórar vélknúnar vélknúnar hersveitir óvinarins brjótast í gegn í varnarvígstöðvunum, verður baráttan gegn þeim og útrýming byltingarinnar að fara fram með beinni fyrirskipun umdæmisstjórnarinnar, þar sem mikil notkun flestra stórskotaliðshersveitir gegn skriðdrekum, vélrænar hersveitir og flug.
Verkefni skriðdrekavarnarsveitanna er að mæta skriðdrekum við undirbúnar línur með öflugum stórskotaliðsskoti og, ásamt flugi, seinka framrás þeirra þar til vélknúin vélræn sveit okkar nálgast og gera gagnárás.
Verkefni vélvæddu sveitarinnar er að koma á vettvang í skjóli skriðdrekahersveita, með öflugum flank- og sammiðjuárásum ásamt flugi til að beita vélvæddum einingum óvinarins endanlegan ósigur og útrýma byltingunni.
Mikilvægasta vopnið til að berjast gegn vélvæddum herdeildum og sveitum var stórskotalið. Það var stórskotalið sem fékk sérstakt hlutverk í varnaraðgerðum. Það skal tekið fram að ástandið með stórskotalið og notkun þeirra á upphafstíma stríðsins er mjög óljós.
13 víggirt svæði (UR). Byrjað var að byggja UR á nýju landamærunum frá ársbyrjun 1940.
Fyrir ZapOVO voru sérstaklega mikilvæg svæði talin (3):
a) Suvapki, Lida;
b) Suwapki, Bialystok;
c) frá framhlið Ostroleka, Malkinya til Bialystok;
d) Siedlce, Volkovysk;
d) Brest-Litovsk, Baranovichi.
Það var skipað að búa til áætlun ef misheppnaðar hernaðaraðgerðir áttu sér stað, sem innihélt skriðdrekavarnarhindranir, námuvinnslu á brúum, járnbrautamótum á öllu dýpi varnarlínanna (að og með Berezina ánni). Ennfremur var henni skipað að gera áætlanir um rýmingu verksmiðja, verksmiðja og annarra stofnana. (3):
VII. Eftir skipun yfirstjórnar vestræna sérherahverfisins:
2. Gera ráð fyrir gagnárásum vélvæddra sveita og flugs í samvinnu við riffilsveitir og skriðdrekasveitir.
Ef um er að ræða þvingaðan afturköllun, þróaðu áætlun um að búa til skriðdrekavarnarhindranir í fulla dýpt og áætlun um námubrýr, járnbrautarmót og mögulega samþjöppun óvina (hermenn, höfuðstöðvar, sjúkrahús osfrv.).
4. Þróa áætlun um að koma víggirtum svæðum á fyrrum landamærum ríkisins innan héraðsins í fullan baráttubúnað.
5. Þróa: a) áætlun um að koma herliðinu á varðbergi og úthluta stoðdeildum fyrir landamærasveitir; b) áætlun um vernd og varnir mikilvægustu iðnaðarfyrirtækja, mannvirkja og mannvirkja.
6. Ef um er að ræða þvingaða afturköllun, þróa, í samræmi við sérstakar fyrirmæli, áætlun um rýmingu verksmiðja, verksmiðja, banka og annarra atvinnufyrirtækja, ríkisstofnana, vöruhúsa, her- og ríkiseigna, hermanna, flutningatækja o.s.frv. .
Ef um hagstæð skilyrði er að ræða (3):
Allir verjandi hermenn og varaliðir hera og héraða ættu að vera viðbúnir, samkvæmt fyrirmælum yfirstjórnarinnar, til að hefja skjótar árásir.
Fyrir flug- og loftvarnakerfi var mælt fyrir um gerð áætlunar (3):
b) notkun og aðgerðir orrustuflugvéla, koma á fót svæði til eyðingar óvinaloftfara fyrir einstakar flugsveitir;
c) rækilega vernd með stórskotaliðs- og orrustuflugvélum gegn varanlegum loftvarnarstöðum og aðstöðu, affermingarsvæðum og samþjöppunarsvæðum hermanna;
Næst, almennar leiðbeiningar (3):
1. Fyrsta flugið eða farið yfir landamæri ríkisins er aðeins leyfilegt með sérstöku leyfi yfirstjórnar.
3. Forsíðuáætlunin kemur til framkvæmda við móttöku dulkóðaðs símskeyti frá mér, fulltrúa í aðalherráðinu, yfirmanni herráðsins, undirritað með eftirfarandi innihaldi: „Haldið áfram að innleiða forsíðuáætlunina frá 1941. .”
5. Búðu til forsíðuáætlun í tveimur eintökum, sendu mér eitt eintak til samþykkis fyrir milligöngu yfirmanns herráðsins og geymdu annað eintakið, innsiglað með innsigli héraðsherráðs, í öryggisskáp héraðsstjórans. Starfsfólk.
6. Þekjuáætlanir, sem herarnir hafa þróað og samþykktar af héraðsherráðinu fyrir hvert hlífðarsvæði, innsiglað með innsigli héraðsherráðsins, ætti að geyma í öryggisskáp samsvarandi yfirmanns verndarsvæðisins.
7. Framkvæmdaskjöl sem þróuð eru fyrir hersveitir ættu að geyma í pokum sem eru innsiglaðir með innsigli herráðs hersins við ... myndunina.
8. Mappan og pakkarnir með hulduskjölum eru opnaðir með skriflegri eða símleiðispöntun - í herjum - herráðs héraðsins og í stofnunum - herráðs hersins.
Það er skýrt tekið fram að fara yfir landamæri er aðeins möguleg með sérstöku leyfi frá stjórninni. Herjum tiltekinna þekjusvæða var skipað að hafa í höfuðstöðvum sínum áætlanir um að þekja svæðin, sem voru opnuð með ákvörðun herráðs héraðsins.
Varnarlínur fyrir ZapOVO. Áin er táknuð með bláu. Berezina.
Tilskipanirnar lýstu afturlínum sem nauðsynlegt var að „skoða og undirbúa varnir“. Könnun er sjónræn rannsókn á óvininum og landslaginu til að skýra þá ákvörðun sem tekin er á kortinu. Það er framkvæmt persónulega af herfylkis (félags)foringjanum og hærri, allt að herforingjum og vígstöðvum.
Fyrir ZapOVO eftirfarandi svæði (3):
Kannaðu og undirbúa afturlínur fyrir alla varnardýptina upp að ánni. Berezina þ.m.t.
Fyrirhugað var að verja næstum allt yfirráðasvæði Hvíta-Rússneska SSR.
Varnarlínur fyrir PribOVO (4):
a) að framan - Darbenom, Kulnai, Rytavas, Shilom, Ulinas, Skaudvine, Rasientai, Serdjus, Kazlu-Ruda, Pilvsikai, Mariampol, Siminas og Dusis, gera tilkall til. Druskeniki;
b) r. Barta, Kalvariya, Telshinai, Luske, Dubissa, lengra meðfram austurbakka árinnar. Neman.
Reyndar yfirráðasvæði litháíska SSR og að hluta til lettneska SSR.
Varnarlínur fyrir KOVO (5):
Kannaðu og undirbúa varnarlínur að aftan fyrir alla varnardýptina að ánni. Dnieper innifalið.
Þannig áttu vörnin að vera nokkuð djúp, með brúanámum, járnbrautamótum og rýmingu verksmiðja og verksmiðja ef þörf krefur.
Varnarlínur KOVO (allt að Dnieper-ánni að meðtöldum). Blár gefur til kynna öfgafulla varnarlínu.
Næst sendu herumdæmin tilskipanir til þeirra herja sem þeim var falið að gera svæðisbundnar áætlanir. Svo, sérstaklega, þann 14. maí, sendi herráð ZapOVO tilskipun til herja sinna með leiðbeiningum um að þróa heráætlanir fyrir 20. maí (hver her fékk sitt eigið svæði). 3. her var falið að semja þekjuáætlun fyrir svæði nr. 1 (6):
3. Verkefni hermanna á þekjusvæðinu: vettvangshermenn - að verja Grodno UR af festu og víggirðingar á landamærum ríkisins, í hergeiranum, ná til leiða Lida, Grodno og Bialystok og tryggja virkjun, einbeitingu og dreifingu héraðssveitirnar.
Verkefni stórskotaliðsvarnarsveitarinnar er að mæta skriðdrekum með öflugum stórskotaliðskoti á viðbúinni línu...
Í baráttunni um forgrunninn, víðtæk notkun girðingarþjónustu, skemmdir á brúm og vegum og skriðdrekavörn. Brýr yfir Augustow-skurðinn, r. Bebrza, f. Undirbúðu Brzozówka fyrir eyðileggingu. Eyðingin sjálf ætti að fara fram samkvæmt sérstökum fyrirmælum yfirmanns verndarsvæðisins.
Tilskipunin ákvað tímasetningu bardagaviðbúnaðar og hernáms víggirðinga. Að auki var það verkefni sett á að útvega efni (eldsneyti, skotfæri, varahluti í tæki) (6):
7) Öll hernaðarmannvirki í frambrún Úralfjalla verða að vera upptekin af fullum hópi hermanna og búin fallbyssum og vélbyssum. Að hernema og koma mannvirkjum í framlínunni í fullan bardagaviðbúnað verður að vera lokið eigi síðar en 2-3 klukkustundum eftir að viðvörun hefur verið tilkynnt, og fyrir einingar í Úralfjöllum, eftir 45 mínútur.
Með tilkynningu um viðvörun hernema herstöðvar herstöðvar og eru að fullu undirbúnar fyrir bardaga, herverðir eru sendir og fjarskiptum komið á.
Mikilvægt: að koma sveitum í fullan bardagaviðbúnað í fremstu víglínu á sér stað á 2-3 klukkustundum, einingar víggirtu svæðanna á 45 mínútum! Verkefnið var að hernema varnarlínuna á sem skemmstum tíma.
Fyrirhugað var að framkvæma æfingarútganga til að æfa að hækka einingar á viðvörun (6):
e) Fyrir 15. júní 1941, framkvæma:
1) tvær ferðir á völlinn með stjórnendum sveitanna, á svæði sem skipulögð eru samkvæmt áætlun;
2) einn eða tveir æfingarútgangar til að gera sveitum viðvart, með ítarlegri athugun á viðbúnaði þeirra í hvívetna, með framrás þeirra eftir þeim leiðum sem útlistaðar eru samkvæmt áætluninni, án þess að færa sveitirnar nær landamærum ríkisins en 5 km.
ZapOVO herir fóru að tilskipuninni, forsíðuáætlanir voru þróaðar. Úr endurminningum P. Lapin (fyrrum hershöfðingi 10. hersins - ZapOVO):
Síðasta breytingin á rekstrartilskipun héraðsins barst mér 14. maí í Minsk. Það skipaði þróun áætlunarinnar að vera lokið fyrir 20. maí og send til samþykktar í höfuðstöðvum ZapOVO. Þann 20. maí tilkynnti ég: „Áætlunin er tilbúin, samþykki þarf frá yfirmanni héraðshermanna til að hefja þróun framkvæmdaskjala. 17
Yfirmaður ZapOVO, D. Pavlov, samþykkti ekki áætlanirnar, en engu að síður, eins og P. Lapin skrifar:
Hins vegar, á þessum tíma, höfðu deildarforingjar eftirfarandi skjöl um landamæravarnir ríkisins ef til stríðs kæmi:
a) áætlun um að koma herliðinu á varðbergi og verklag við að safna þeim saman á söfnunarsvæðum;
b) áætlun um bardaga og efnislegan stuðning við hermenn;
c) landamæravarnakerfi ríkisins fyrir hverja deild, sem gefur til kynna verkefni allt að og með herfylkingunni;
d) skýringarmynd af samskiptum hersins við sveitir og herdeildir.
Tilvist þessara skjala tryggði að fullu að samtökin uppfylltu þau verkefni sem þeim var falið. 18
Umdæmin þróuðu forsíðuáætlanir sínar í PribOVO og KOVO fyrir 2. júní, OdVO fyrir 19. júní og ZapOVO fyrir 10. júní:
– PribOVO – PP nr. 0030 2. júní 1941 (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 242, l. 1-35) barst aðalstarfsmönnum til samþykktar 12. júní 1941.
– ZapOVO – PP nr. (ekkert númer) (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 243, l. 4-34) sent frá héraðinu til samþykktar til aðalstarfsmanna 11. júní 1941.
– KOVO – PP nr. (ekkert númer) (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 262, l. 2-49) sent frá héraðinu til aðalvarðarins 19. júní 1941.
– ODVO – PP nr. 00276/op 20. júní 1941 (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 253, l. 9-46) send frá héraðinu til aðalstarfsmannsins 20. júní 1941.
Samkvæmt tilskipunum áttu allar hverfisáætlanir að vera unnar fyrir 20. – 30. maí 1941. Ekki er ljóst hvers vegna þær voru sendar aðalhernum með slíkum töf. En þrátt fyrir þetta voru hverfisáætlanir um umfjöllun í hreppunum. Það voru forsíðuáætlanir fyrir hvern her niður í deild. Það er, fræðilega séð, hver hluti vissi sinn stað og hlutverk ef viðvörun kæmi upp, þar sem vinnuefnið sjálft og fólkið sem samdi þau var á sínum stað. Nóttina 21. til 22. júní var gefin fyrirskipun um að opna rauðu pokana. Hvað var í rauðu pokunum? Í þeim var herliðinu skipað að hernema þær stöður sem þeim var úthlutað samkvæmt þróuðum verndaráætlunum.
Síðari tilskipanir hershöfðingjans og varnarmálaráðs fólksins vísa til maí tilskipana um forsíðuáætlanir. Ætla má að þeir hafi verið virkir. Af hverju myndi herforinginn vísa til þeirra annars? Og ef svo er, þá eru forsíðuáætlanir leiðbeiningar um aðgerðir á vettvangi.
Ég vil sérstaklega leggja áherslu á að skipuleggja dýpt varnarlína. Stöðugt var verið að byggja nýjar varnargarða. Það eru þekktar áætlanir um byggingu varnarvirkja í Vyazma svæðinu árið 1942. Hvert var verkefni slíkrar varnar og hvers vegna svo langt frá landamærunum?
Spurningin um reiðubúin ný og ástand gamalla varnargarða þarf sérstakt svar. Ég mun ekki snerta það hér.
Svo, Sovétríkin gerðu alvarlegar hernaðarráðstafanir á vesturlandamærum. Hvernig mátu Þjóðverjar eðli þessa undirbúnings? Samkvæmt E. Manstein:
Mikið var deilt um hvort hersveitir sovéska hersins væru varnar- eða árásargjarnar. Miðað við fjölda herafla sem safnast hefur saman í vesturhéruðum Sovétríkjanna og á grundvelli styrks stórra massa skriðdreka bæði á Bialystok svæðinu og í Lvov svæðinu, mætti alveg gera ráð fyrir - í öllum tilvikum, Hitler hvatti sinn ákvörðun um að ráðast á þann hátt að fyrr eða síðar fari Sovétríkin í sókn. Á hinn bóginn talaði hópur sovéskra hersveita 22. júní ekki fyrir áformum um að hefja sókn í náinni framtíð. 19
E. Manstein bendir á stærra flokk sovéskra staða.
Það má með sanni segja að sending sovéskra hermanna, sem hófst með sendingu stórs herliðs við hernám austur-Póllands, Bessarabíu og Eystrasaltsríkjanna, hafi verið „útsending við hvaða tækifæri sem er.“
Þann 22. júní 1941 voru sovéskir hermenn án efa svo djúpt í flokki að miðað við stöðu þeirra voru þeir aðeins tilbúnir til varnar. En myndin gæti breyst hratt, allt eftir þróun stjórnmála- og hernaðarástands í Þýskalandi. Rauði herinn, sem var tölulega, en ekki eigindlega betri en þýsku hersveitirnar hvað varðar samsetningu herhópa hans, gæti verið þannig í stuttan tíma að hægt væri að hefja sókn. Sending sovéskra hermanna, sem fyrir 22. júní hefði getað verið undirbúningur fyrir varnir, var falin ógn. Þegar Sovétríkin hefðu haft pólitískt eða hernaðarlegt tækifæri myndi það verða tafarlaus ógn við Þýskaland.
Sumarið 1941 hefði Stalín auðvitað ekki barist við Þýskaland ennþá. 20
Sovétríkin voru "falin ógn" við Þýskaland, rétt eins og Þýskaland var við Sovétríkin. En sumarið 1941 voru sovéskir hermenn „aðeins tilbúnir til varnar“. Niðurstaða þýska hershöfðingjans.
 
3. „Vertu á fullri viðvörun“
Ég mun ekki snerta leyniþjónustumál. En hér er rétt að taka fram að ein af aðgerðum Þýskalands til að afvegaleiða Sovétríkin í aðdraganda innrásarinnar var að búa til fjölda rangra dagsetninga, sem voru sendar, meðal annars í gegnum sendiherra í öðrum löndum og herfylkingar. Sami R. Sorge nefndi í skýrslum sínum upphaf árásarinnar: „eftir sigur á Englandi,“ „um 15. júní,“ og svo framvegis. Hann heyrði allar þessar upplýsingar frá þýska sendiherranum í Japan O. Ott og herinn. Þessar upplýsingar voru hluti af áætlun um að afvegaleiða pólitíska og hernaðarlega forystu Sovétríkjanna. Að auki, meðan á undirbúningsferlinu stóð, frestuðu Þjóðverjar sjálfir frestunum stöðugt. Sem dæmi má nefna að í árásinni á Frakkland var dagsetningunni frestað 37 sinnum af ýmsum ástæðum.
Þegar upplýsingar berast sem gefa til kynna mismunandi dagsetningar árásarinnar (og það var mikið af slíkum skilaboðum) er allt sem eftir er að athuga upplýsingarnar og einbeita sér að frekari staðfestingargögnum (til dæmis könnun á framlínunni, skýrslur NKVD landamærahermenn um brot, diplómatískar aðferðir). Í slíkum aðstæðum væri það mistök að draga skyndilegar ályktanir um vantraust á upplýsingaöflun byggðar á vel þekktri ályktun I. Stalíns „Sendu heimildarmann þinn til slíkrar og slíkrar móður“.
Lokaákvörðun Þjóðverja um dagsetningu árásarinnar var tekin 10. júní 1941 (8):
1. Lagt er til að líta á 22. júní sem D-dag aðgerðarinnar Barbarossa.
2. Verði þessum fresti frestað skal samsvarandi ákvörðun tekin eigi síðar en 18. júní.
3. Klukkan 13.00 þann 21. júní verður annað af eftirfarandi tveimur merkjum sent til hermannanna:
a) Dortmund merki. Það þýðir að sóknin hefst eins og áætlað var 22. júní og hægt er að framkvæma skipanir opinberlega;
b) Alton merki. Það þýðir að sókninni er frestað á annan dag;
4. 22. júní, 3 klukkustundir 30 mínútur: upphaf sókn landhers og flug flug yfir landamærin. Ef veðurskilyrði tefja brottför flugs mun landherinn hefja sókn á eigin vegum.
Frá þeirri stundu byrjaði hópur þýskra hermanna að stækka verulega. Flug var það síðasta sem flutt var nokkrum dögum fyrir árásina. Fréttir um brot þýskra flugvéla á lofthelgi Sovétríkjanna, sem flugu 100-150 km djúpt inn á sovéskt landsvæði, urðu tíðari; um skotbardaga við skemmdarverkahópa sem rjúfa landamæri frá Þýskalandi, þar sem vopn og færanlegir sendir fundust (7).
Fjöldi vísindamanna bendir til þess að 18. júní síðdegis hafi U-2 njósnaflugvél flogið meðfram ZapOVO landamærunum frá suðri til norðurs. Þær vísa í endurminningar G. Zakharovs (í upphafi stríðsins var hann flugofursti). Samkvæmt minningum hans skráði U-2 áhöfnin mikinn styrk þýskra hermanna meðfram öllum landamærunum. Engin önnur gögn eða skjöl eru til sem staðfesta staðreyndir um slíkt njósnaflug.
Hvaða her-pólitískir atburðir áttu sér stað í Sovétríkjunum fyrir 22. júní 1941?
Eystrasaltshersvæðið
Það er mikill fjöldi skipana frá PribOVO um að koma sveitum í bardagaviðbúnað. Þannig að 18. júní var 12. vélrænni hersveitin sett í bardagaviðbúnað. Klukkan 23:00 þann 18. júní 1941 var hersveitum skipað að flytja úr vetrarstöðvum og einbeita sér (15):
1. Við móttöku þessarar pöntunar skaltu setja allar einingar í bardagaviðbúnað.
2. Settu sveitir í viðbragðsstöðu í samræmi við áætlanir um að hækka bardagaviðvörun, en ekki lýsa viðvöruninni sjálfri yfir. Framkvæmdu alla vinnu fljótt, en án hávaða, án skelfingar og spjalla, með tilskildum stöðlum fyrir flytjanlegar og færanlegar birgðir af mat, eldsneyti og smurolíu, skotfærum og annars konar her-tæknilegum stuðningi. Taktu aðeins með þér það sem nauðsynlegt er fyrir líf og baráttu.
3. Fylltu á hverja einingu með starfsfólki. Kallaðu starfsfólk strax inn úr vinnuferðum og fjarlægðu það við hvers kyns vinnu.
5. Göngur ættu aðeins að fara fram á nóttunni. Á einbeitingarsvæðum skaltu feluleggja þig vandlega og skipuleggja alhliða öryggi og eftirlit. Grafa rifur, dreifa liði upp í sveit með 300-400 m fjarlægð frá félaginu.
7. Koma á vandræðalausum og hröðum samskiptum við undirliggjandi einingar á styrktarsvæðum.
Nóttina 18. til 19. júní var 12. vélrænni sveitin sett í bardagaviðbúnað. Sveitin var einbeitt á því svæði sem henni var ætlað í forsíðuáætluninni.
Sama 18. júní gaf höfuðstöðvar PribOVO út tilskipun um að koma hernaðaraðgerðum héraðsins til að berjast gegn viðbúnaði (19):
a) ákveða á vettvangi hvers hers staði til að skipuleggja vörugeymslur á vettvangi, sprengjuvarnarsprengjur, sprengiefni og varnir gegn hermönnum fyrir byggingu tiltekinna hindrana sem kveðið er á um í áætluninni. Sameina tilgreinda eign í skipulögðum vöruhúsum fyrir 21.6.41;
b) að leggja jarðsprengjusvæði, ákveða samsetningu teymanna, hvar á að úthluta þeim og starfsáætlun þeirra. Allt þetta fyrir milligöngu foringja landamæradeildanna;
e) yfirmaður hersveita 8. og 11. hers - með það að markmiði að eyðileggja mikilvægustu brýrnar á svæðinu: landamæri ríkisins og aftari línu Siauliai, Kaunas, r. Neman til að kanna þessar brýr, ákvarða fyrir hverja þeirra fjölda sprengiefna, niðurrifshópa og einbeita öllum ráðum til niðurrifs á næstu stöðum frá þeim. Herráð hersins ætti að samþykkja áætlunina um eyðingu brúmanna. Gjalddagi 21.6.41.
Hérað er að undirbúa jarðsprengjusvæði og sprengja upp helstu brýr á landamærunum og í afturlínunni. Ég árétta að frestur var settur til 21. júní. Þetta er allt kveðið á um í tilskipuninni um gerð hlífðaráætlunar fyrir PribOVO nr. 503920/ss/ov.
Þann 19. júní gaf höfuðstöðvar PribOVO út eftirfarandi skipun (20):
1. Stjórna búnaði varnarlínunnar.
2. Ljúktu verkinu á vettvangi. En taktu aðeins fram stöðu ef óvinurinn brýtur gegn landamærum ríkisins.
Til að tryggja hraða hertöku stöðu bæði á framvelli og (í) aðal varnarsvæðinu verða samsvarandi einingar að vera algjörlega viðbúnar til bardaga.
4. Settu upp jarðsprengjusvæði samkvæmt áætlun herforingjans þar sem þeir ættu að vera staðsettir samkvæmt varnarbyggingaráætluninni. Gefðu gaum að algjörri leynd fyrir óvininn og öryggi fyrir einingar þínar. Búa skal til rústum og öðrum hindrunum gegn skriðdrekum og hermönnum samkvæmt áætlun herforingjans - einnig samkvæmt áætlun um varnarbyggingu.
6. Sóknardeildir okkar verða að fara á sín skjólsvæði. Taktu tillit til aukins fjölda tilvika þýskra flugvéla sem fara yfir landamæri ríkisins.
Ég vil sérstaklega taka fram að til þess að ná fljótt forvelli og á varnarsvæðinu urðu hersveitir að vera viðbúnar til bardaga. Þetta er fyrir 19. júní. Fyrir hvað voru PribOVO hermennirnir að undirbúa sig?
Sérstakt herumdæmi vestra
Vitað er um tilskipun varnarmálaráðs fólksins fyrir ZapOVO frá 13. júní, 1941, um framgang djúpstæðra deilda ZapOVO til svæða sem verndaráætlunin mælir fyrir um (24):
1. Til að auka bardagaviðbúnað hersveita í umdæmunum ætti að koma öllum djúpbyssudeildum og yfirstjórn fótgönguliða með hersveitum í búðir á þeim svæðum sem verndaráætlunin kveður á um (NCO tilskipun nr. 503859/ SS/OV).
2. Látið landamæradeildirnar vera á sínum stað, hafðu afturköllun þeirra að landamærunum á þeim svæðum sem þau hafa úthlutað, ef nauðsyn krefur, það verður gert með sérstakri skipun minni.
Tilskipanir frá alþýðuvarnarnefndinni kröfðust þess að auka viðbúnað hersveita héraðsins. Leyfðu mér að leggja áherslu á að djúpu deilurnar voru að ryðja sér til rúms að landamærunum í Zapovovo til að hernema þau svæði sem þeir kveða á um samkvæmt áætluninni frá 13. júní.
Kyiv Special Military District
Hér fóru líka að dragast djúpar deilur til baka. En fyrst ætla ég að vitna í skjal um undirbúning stjórnstöðvar á yfirráðasvæði héraðsins í apríl 1941, en samið var um staðsetningu hennar við aðalherinn. KOVO herráðið sendi athugasemd nr. A1-00209 til herforingjaráðsins, þar sem það greindi frá óviðbúnaði stjórnstöðvarinnar í Tarnopol og varnarleysi hennar (31):
Byggingu neðanjarðarstjórnstöðvar í Tarnopol hefur ekki verið lokið. Tarnopol er lítil borg án náttúrulegrar loftþekju og er því mjög þægilegt skotmark fyrir loftárásir. Að auki getur nálægð þessa punkts við mest ógnaða hluta landamæranna (Sokal - Tarnopol 140 km og Chernovitsy - Tarnopol 170 km), með tiltölulega litlum árangri óvinarins, á tímabilinu sem hylja aðgerð okkar, valdið óhagstæðum skilyrði fyrir stöðugri stjórn og eftirliti með hermönnum.
Sagt er að ef óvinurinn nái árangri í verndaraðgerðinni geti skapast erfiðleikar við stjórn og eftirlit með hersveitum héraðsins. Her KOVO gerir ráð fyrir velgengni óvinarins í hyljaraðgerð. Þetta þýðir í fyrsta lagi að verið er að undirbúa djúpar varnarmyndir. Í öðru lagi bíða hermenn héraðsins fyrsta hernaðarárásarinnar frá þýskri hlið. Ennfremur leggur herráð KOVO til að setja tímabundið stjórnstöð í borginni Novograd-Volynsky þar til stjórnstöðin í Tarnopol er tilbúin (31):
Á grundvelli þessara sjónarmiða óskar herráð héraðsins eftir leyfi til að staðsetja stjórnstöð hersveitarforingjans í Novograd-Volynsky í skjóltímann þar til neðanjarðarstjórnstöðin í Tarnopol verður tilbúin.
Herráðið telur að tilvist hagstæðra skilyrða til að staðsetja stjórnstöð í Novograd-Volynsky og dýpri staðsetning hennar frá ógnuðum hlutum landamæra ríkisins með góðum samskiptaleiðum við herinn muni að fullu tryggja óslitið stjórn og eftirlit með hermönnum við allar sveiflur í framlínunni.
Staðsetning stjórnstöðvar í Novograd-Volynsk mun tryggja óslitna stjórn og eftirlit með hermönnum „ef einhverjar sveiflur verða í fremstu víglínu“. Almennt séð er mjög mikilvægt að árangur óvinarins á fyrsta stigi sé leyfður, þótt lítill sé. Þetta er aðeins mögulegt þegar þú hrindir frá þér árásargirni, en ekki meðan á eigin árás stendur.
Eftir að hafa skoðað seðilinn ákvað hershöfðinginn að aðalstjórnstöðin ætti að vera í Tarnopol. Á skjalinu sagði G. Zhukov: „t. Vatutin. Útbúið kóðaða símskeyti með eftirfarandi innihaldi: Hafið aðaleftirlitsstöðina á Tarnopol svæðinu. Mér er sama um Novograd-Volynsky sem vara. Jafnframt vil ég taka fram að hershöfðinginn brást ekki á nokkurn hátt við hugsanlegum árangri óvinarins í KOVO sem fram kemur í athugasemdinni. Reyndar telur KOVO herinn að óvinurinn geti hernema hluta af yfirráðasvæði Sovétríkjanna. Hershöfðinginn hunsaði þessa athugasemd. Eins og KOVO sem herráðið lýsti yfir væri eðlilegt og skiljanlegt fyrir starfsmenn hershöfðingjans. Hvers vegna? Kannski viðurkennir hann þetta sjálfur.
Hinn 11. júní 1941 gaf herráð Kyiv-héraðsins út tilskipun nr. A1-00211 (11), sem kvað á um ýmsar ráðstafanir fyrir (11):
Að draga úr bardagaviðbúnaði skjólsveita og herdeilda sem úthlutað er til að styðja landamærahermenn
Tilskipunin mælti fyrir um að hafa færanlegan byssuhylki og ½ skotfæri fyrir vélbyssur, stórskotalið, loftvarnabyssur og skriðdreka til að hlaða og geyma í lokuðum kössum. Einnig þarf að útvega mat og skammta. Skipað var um að eldhúsin væru í góðu lagi og tilbúin fyrir ferðina.
Eldsneytisgjöf fyrir allar gerðir ökutækja ætti að vera tvær eldsneytisfyllingar. En sérstaka athygli var lögð á þá æfingu að hækka sveitir á viðvörun og hernema fljótt tilskilda staði með útgáfu vopna, skotfæra og matar (11):
Geymsla eigna ætti að tryggja skjót losun þeirra í einingar.
Viðvörunardagsetningar eru sem hér segir (11):
Ég setti fresti til að vera viðbúinn viðvörun: fyrir hestadreginn riffil og stórskotaliðseiningar - 2 klukkustundir; fyrir riddaralið, vélknúnar vélknúnar einingar og vélknúnar stórskotalið - 3 klst. Á veturna eru hlutar tilbúnir eftir 3 og 4 klukkustundir, í sömu röð. Fyrir stuðningseiningar er viðbúnaður 45 mínútur.
Innan 2-3 klukkustunda eru hermennirnir, vaktir með viðvörun, settir í bardagaviðbúnað. Hersveitir sem ætlaðar eru til að styðja landamæraverði eru komnar í bardaga innan 45 mínútna.
Hvað þýðir að hækka einingar á viðvörun (11):
a) Starfsmönnum herstjórnar og Rauða hersins er úthlutað í tölum til að tryggja öryggi og getu til að framkvæma allt starf áður en herdeildin fer í herlög. Loftvarnarvélbyssur og stórskotalið hernema fyrirfram undirbúnar skotstöður og eru reiðubúnar til að skjóta strax á óvinaflugvélar og fallhlífahermenn.
b) Verið er að efla öryggi vöruhúsa, garða og bílskúra.
c) Færanlegum brunabirgðum, eldsneyti og matvælum fyrir fyrsta flokk er komið fyrir í bílalest (bardagabifreiðum); Færanleg birgðir af brunavörum eru afhentar á samkomustað. Í tankeiningum eru blöð með skothylki og skeljum sett í farartæki.
Æfa verður að lyfta hlutum þar til sjálfvirkur (11):
Kveikja verður á sjálfvirkum sveitum við viðvörun og brottför þeirra á söfnunarstaði, þar sem sérstaklega er nauðsynlegt að skýra alla innri venju sveitarinnar, vinna og athuga viðvörunarþjónustu fyrir stjórnendur.
Þann 13. júní kom tilskipun nr. 504205 til KOVO frá varnarmálaráði fólksins um framgang djúpra deilda að landamærunum (sem og í ZapOVO) og hernám þeirra á rótgrónum svæðum (12):
Til að auka bardagaviðbúnað hersveita héraðsins ætti fyrir 1. júlí 1941 að flytja allar djúpdeildir og sveitastjórnir með sveitum nær landamærum ríkisins í nýjar búðir, samkvæmt meðfylgjandi korti.
Skildu landamæradeildirnar eftir með því að hafa í huga að afturköllun þeirra að landamærum ríkisins, ef nauðsyn krefur, er aðeins hægt að framkvæma með sérstakri skipun minni.
Hersveitum verður að halda algjörlega leyndum.
Gangan ætti að fara fram á taktískum æfingum, á nóttunni.
Taktu til baka með herliðinu allan færanlegan varasjóð eldsneytis og eldsneytis og smurefna. Til að gæta vetrarbústaðanna skaltu skilja eftir stranglega nauðsynlegan lágmarksfjölda hermanna, að mestu óhæfur í herferðina af heilsufarsástæðum.
Ekki taka fjölskyldur.
Reyndar var útgangur (úr vetrarstöðvum) og bardagasveitirnar hertóku stöður sínar með öllum nauðsynlegum efnum. Í sérstöku herumdæmi Kiev hófst flutningur deilda frá vetrarstöðvum með nauðsynlegar birgðir af skotfærum og eldsneyti og smurolíu eigi síðar en 13. júní 1941.
sjóher
Þann 20. júní tilkynnti yfirmaður Eystrasaltsflotans, Vice Admiral Tributs, yfirmönnum LVO (Leníngrad-herhéraðsins) og PribOVO að hann hefði sett skip flotans í bardagabúnað nr. 2 (22) síðan 19. júní. :
Frá 19. júní 1941 hafa sveitir Rauða borðar Eystrasaltsflotans verið settar í hernaðarviðbúnað samkvæmt áætlun nr. .
Orrustuskip Svartahafsflotans júní 1941
Flug og flugvellir
Í skipun Alþýðulögreglunnar L/g 0042 frá 19. júní 1941 kemur fram að frá og með 19. júní hafi ekkert verið gert til að fela flugvelli og aðra mikilvæga aðstöðu. Þetta þýðir að það voru samsvarandi pantanir. (13):
Ekkert markvert hefur enn verið gert til að fela flugvelli og helstu hernaðarmannvirki.
Flugvallarvellirnir eru ekki allir sáðir, flugbrautirnar eru ekki málaðar til að passa við lit landslagsins og flugvallarbyggingarnar, sem skera sig verulega úr með skærum litum, vekja athygli áhorfandans í tugi kílómetra.
Fjölmennt og línulegt fyrirkomulag flugvéla á flugvöllum með algjöru skorti á felulitum og lélegu skipulagi flugvallaþjónustu með notkun afhjúpandi skilta og merkja afhjúpar flugvöllinn algjörlega.
Stórskotalið og vélrænar einingar sýna svipað kæruleysi varðandi felulitur: fjölmennt og línulegt fyrirkomulag garða þeirra veitir ekki aðeins framúrskarandi athugunarhluti, heldur einnig skotmörk sem eru hagstæð til að slá úr lofti.
Ekkert hefur verið gert til að fela vöruhús og önnur mikilvæg hernaðarmannvirki.
Leyfðu mér að minna þig á að skipunin um að setja 12. vélræna hersveitina í bardagaviðbúnað þurfti að tryggja feluleik þess á þéttingarsvæðinu.
Þessu fylgdi skipun varnarmálaráðs fólksins (13):
1. Fyrir 1.7.41, sáið alla flugvelli með grasi til að passa við litinn á nærliggjandi svæði, mála flugbrautirnar og líkja eftir öllu flugvallarumhverfinu í samræmi við bakgrunninn í kring.
3. Línuleg og fjölmenn uppröðun loftfara er stranglega bönnuð; Dreifð og felulitur staðsetning flugvéla tryggir algjörlega ósýnileika þeirra úr lofti.
4. Skipuleggja fyrir 5.7. á hverju flugstöðvasvæði sem er 500 km af landamærasvæði eru 8 - 10 falskir flugvellir, útbúið hvern þeirra með 40 - 50 flugvélum.
7. Athugaðu feluleik flugvalla, vöruhúsa, bardaga- og flutningabíla úr lofti með athugun ábyrgðaraðila. umdæmisstjórar og myndatökur. Allir gallar sem þeir uppgötva ætti að leiðrétta strax.
Það var skipað að eyða tafarlaust annmörkum í felulitum hluta á jörðu niðri.
ZapOVO flugdeildir og hersveitir fengu eftirfarandi símskeyti (21):
Yfirmaður flughersins fyrirskipaði að allar sveitir yrðu viðbúnar til bardaga, til að útvega tilskilið magn af skotfærum, gera nauðsynlegar ráðstafanir til að fela flugvelli, búnað og flutninga. Tilkynna um framkvæmd 21.6.41, ég endurtek 21.6.41. fyrir 18:00.
NKVD landamærasveitir
Þann 20. júní styrktu hvítrússneskar landamærastöðvar aðgerðir til að vernda landamærin frá 20. júní til 30. júní. Sérstaklega var það pantað (10):
1. Fram til 30. júní 1941 ætti ekki að stunda áætlunarþjálfun með starfsfólki.
2. Starfsfólk sem er í æfingabúðum á æfingastöðvum skal tafarlaust skilað á línustöð og verður ekki kallað inn héðan í frá þar til annað verður tilkynnt.
4. Engir frídagar verða veittir starfsfólki fyrr en 30. júní 1941.
5. Senda skal út landamæraeftirlit á nóttunni (frá 23.00 til 5.00) í þriggja manna samsetningu hver. Allar léttar vélbyssur ættu að nota í nætursveitum í mikilvægustu áttir.
7. Reiknaðu fjölda fólks til vakt þannig að frá 23.00 til 5.00 þjóna allir við landamærin, að undanskildum þeim sem koma úr eftirliti klukkan 23.00 og varðmenn.
11. Landamæraverðir skulu ekki staðsettir nær en 300 m frá landamæralínunni.
Frá 20. júní til 30. júní voru landamærastöðvar settar í fullan bardaga. Sérstaklega áhugavert er ákvæðið sem fyrirskipaði að „frá 23.00 til 5.00 ættu allir að þjóna á landamærunum. Það var greinilega búist við næturárás.
Fjölskyldur yfirmanna landamærasveitanna voru búnar undir brottflutning. Það var líka rýming fjölskyldumeðlima sumra sveita Rauða hersins til PribOVO - minnisblað staðgengils innanríkismálastjóra, Maslennikov hershöfðingja - 9.
Reyndar, á allri vesturvígstöðinni, voru hersveitir á jörðu niðri og sjóher færðir til að vera viðbúnir bardaga. Skjölin tala beint um þetta. Hvað varstu að undirbúa þig fyrir?
Sumir vísindamenn telja að 18. júní hafi símskeyti frá hershöfðingjanum verið sendur til héraðanna um að setja hermenn í bardagaviðbúnað. Þetta skjal hefur ekki enn fundist. Hins vegar er tilvist þess gefið til kynna með:
– það er hlekkur á það úr rannsóknarskjölum D. Pavlovs hershöfðingja (ég kem aftur að þessu máli hér að neðan);
- frá 18.-19. júní var byrjað að gera viðvörun um PribOVO einingar og setja þær í bardagaviðbúnað með viðbúnaðardagsetningu 21. júní 1941.
Gæti yfirmaður PribOVO, að eigin frumkvæði, sett héraðshermennina í bardagaviðbúnað? Þar að auki byrjaði PribOVO að undirbúa stríðsleikhús (leikhús hernaðaraðgerða), námubrýr og leggja jarðsprengjusvæði samkvæmt forsíðuáætlunum. Einstakt sjálfstæði héraðsstjóra! Hvernig á að útskýra það?
Mig langar að vitna í álit G. Zhukov. Árið 1969 komu út „Minningar og hugleiðingar“ hans. En árum síðar voru gefin út nokkur drög að endurminningum marskálks. Úr drögum að endurminningum G. Zhukov:
Gæti æðsta herforysta í persónu Tímósjenkós og Zhúkovs hafa sent hlífðarhermenn í bardagamyndanir fyrirfram og búið til herhópa í allar hernaðarlegar áttir sem geta hrundið stórfelldum árásum þýskra hermanna og tryggt virkjun, einbeitingu og dreifingu helstu hópa þýskra hermanna. hersveitir?
Enginn gæti gert þetta án leyfis stjórnmálaráðsins og Stalíns persónulega. Eins og þú veist, voru öll mikilvæg hernaðarmál okkar, og sérstaklega þau sem skipta aðgerða- og stefnumörkun, tekin fyrir í stjórnmálaráðinu, og jafnvel nú eru þau tekin fyrir í forsætisnefnd miðstjórnar flokksins. 21
Samkvæmt framlögðum skjölum er verið að koma hersveitum héraðanna, landamæravörðum og sjóhernum til bardagaviðbúnaðar. Við getum verið sammála G. Zhukov um að þetta sé aðeins mögulegt með inntaki stjórnmálaleiðtoga landsins.
 
4. Síðasti dagurinn fyrir stríð
Samkvæmt dagbók F. Halder bað V. Molotov um fund með A. Hitler 18. júní:
20. júní 1941.
Herra Molotov vildi 18.6. talaðu við Führer. 22
Það birtist aftur 18. júní. Það er sennilega engin tilviljun að það var 18. júní sem Sovétmenn leitaði brýn eftir fundi. Á þessum tíma: flutningur þýskra hermanna til landamæra Sovétríkjanna var hafinn á ný. Og njósnir úr vesturumdæmunum staðfestu þetta.
Þýska hliðin hafnaði tillögunni um fund. Þetta var bara ein af diplómatísku aðgerðunum. Áður brást Þýskaland ekki á nokkurn hátt við hinum frægu TASS-skilaboðum frá 13. júní (þar sem Sovétríkin lýstu því yfir að sögusagnir um meint yfirvofandi stríð Þjóðverja og Sovétríkjanna væru ástæðulausar og bauð þar með Þýskalandi að hrekja þá einnig). Rétt fyrir árásina vildu Þjóðverjar forðast öll samskipti við sovéska hliðina, þar á meðal að bregðast við yfirlýsingum þeirra. V. Molotov, utanríkisráðherra, útskýrði ástæður sovésku forystunnar á eftirfarandi hátt:
Viku til einni og hálfri viku áður en stríðið hófst var tilkynnt í skýrslu TASS að Þjóðverjar væru ekki að gera neitt á móti okkur, við héldum eðlilegum samskiptum... Og þetta er ekki heimska, þetta er, svo til tala, tilraun til að knýja á um skýringu á málinu. Og það að þeir neituðu að bregðast við þessu sagði bara að þeir væru að fylgja rangri línu gagnvart okkur... Þessu skrefi var beint, fyrirskipað og réttlætt til að gefa Þjóðverjum ekki neina ástæðu til að réttlæta árás sína.
Við áttum ekki annarra kosta völ... TASS skilaboðin voru nauðsynleg sem síðasta úrræði... Og það kom í ljós að 22. júní varð Hitler árásarmaðurinn fyrir framan allan heiminn. Og við áttum bandamenn. 23
Samkvæmt V. Molotov skapaði Sovétríkin sér með pólitískum yfirlýsingum sér hagstæðari diplómatíska alþjóðlega stöðu í framtíðarstríði. Og hér var mikilvægt að gefa Þýskalandi ekki eina einustu ástæðu til að saka Þýskaland um hernaðarundirbúning. Þess vegna voru Sovétríkin að búa sig undir stríð og reyndu ekki að ögra Þjóðverjum.
Þýska pólitíska forystan brást ekki við yfirlýsingum Sovétríkjanna og framkvæmdi á sama tíma harðan herflutning á landamærunum að Sovétríkjunum. Ákvörðun Sovétríkjanna í þessu ástandi var að koma með hermenn í vesturhéruð til að berjast gegn viðbúnaði (þeir byrjuðu að vera fluttir inn 18.).
1. L. Beria alþýðufulltrúi innanríkismála 2. N. Voznesensky síðan 1941 1. staðgengill alþýðuráðsmanns 3. L. Mehlis staðgengill alþýðuvarnarmálaráðherra
Þann 21. júní kallaði V. Molotov V. Schulenburg til sín og afhenti afrit af yfirlýsingu um kerfisbundin brot þýskra flugvéla á landamærum Sovétríkjanna. Við þetta sagði F. Schulenburg að hann vissi ekkert um þetta. Næsta (23):
Síðan félagi Molotov segir við Schulenburg að hann vilji spyrja hann um almennt ástand í samskiptum Sovétríkjanna og Þjóðverja. Félagi Molotov spyr Schulenburg hvað sé að, að nýlega hafi nokkrir starfsmenn þýska sendiráðsins og eiginkonur þeirra yfirgefið Moskvu, sögusagnir um yfirvofandi stríð milli Sovétríkjanna og Þýskalands séu í auknum mæli dreift í bráðri mynd, að friðelskandi TASS skilaboðin frá 13. júní var ekki birt í Þýskalandi, hver er óánægja Þýskalands gagnvart Sovétríkjunum, ef einhver er? Félagi Molotov spyr Schulenburg hvort hann geti gefið skýringar á þessum fyrirbærum.
Allmargar spurningar hafa safnast upp varðandi samskipti Þjóðverja og Sovétríkjanna, en F. Schulenburg getur ekki útskýrt þær með vísan til þess að Berlín upplýsir hann ekki.
V. Schulenburg lofaði að flytja yfirlýsingu V. Molotovs til Berlínar. Þýska hliðin hélt áfram að forðast pólitískar yfirlýsingar og samskipti við sovéska hliðina. Sem gat ekki annað en verið skelfilegt.
Þessu samtali má lýsa sem diplómatískri aðgerð til að skýra afstöðu Þýskalands.
Í þeirri erfiðu alþjóðlegu stöðu léku Sovétríkin leik sinn eins langt og aðstæður leyfðu. Samtal V. Molotov og G. Dimitrov (leiðtogi kommúnistasambandsins 1935-1943) sem átti sér stað 21. júní 1941 er mjög leiðbeinandi hér úr dagbók G. Dimitrov.
– Í símskeyti frá Zhou En-lai frá Chongqing til Yanan (til Mao Tse-Tung) er meðal annars gefið til kynna að Chiang Kai-shek lýsir því harðlega yfir að Þýskaland muni ráðast á Sovétríkin og setur jafnvel dagsetningu – 21.06. .41!
– Orðrómur um væntanlega árás fjölgar frá öllum hliðum.
- Við verðum að vera á varðbergi...
— Ég hringdi í Molotov í morgun. Hann bað um að fá að tala við Jos. Vissarionovich um ástandið og nauðsynlegar leiðbeiningar fyrir kommúnistaflokkana.
– Mol.: „Staðan er óljós. Stórleikur er í gangi. Það veltur ekki allt á okkur. Ég ætla að tala við I.V. Ef það er eitthvað sérstakt, þá hringi ég í þig!" 24
Hver er þessi „stóra leikur“ sem V. Molotov nefnir? Og hann lofaði að tala um þetta við I. Stalín. Sovétstjórnin sá yfirvofandi stríð. Ég fer frá hernaðartilskipunum og skipunum til vesturumdæmanna.
Sama dag, 21. júní, áttu sér stað nokkrir fundir með I. Stalín. Það var V. Molotov sem var samþykktur fyrstur (kl. 18:27). En frá 19:05 til 20:15 var tekið á móti þeim af alþýðustjóra sjóhersins N. Kuznetsov og alþýðuvarnarmálastjóra S. Timoshenko. Síðan, frá 20:50 til 22:20, var S. Timoshenko alþýðuvarnarmálaráðherra og G. Zhukov yfirhershöfðingi boðið.
Útdráttur úr skrám yfir einstaklinga sem Stalín samþykkti fyrir 21. júní 1941:
1. t. Molotov – 18.27—23.00
2. t. Vorontsov – 19.05—23.00
3. t. Beria – 19.05—23.00
4. t. Voznesensky – 19.05—20.15
5. t. Malenkov – 19.05—22.20
6. t. Kuznetsov – 19.05—20.15
7. t. Tímósjenkó – 19.05—20.15
8. t. Safonov – 19.05—20.15
9. t. Tímósjenkó – 20.50—22.20
10. t. Zhukov – 20.50—22.20
11. t. Budyonny – 20.50—22.20
12. t. Mehlis – 21.55—22.20
13. T. Beria – 22.40—23.00
Síðustu eftir – 23.00
Við vitum ekki um ákvarðanir sem teknar voru á fundinum með I. Stalín, en það eru skjöl sem voru send hermönnum. Nóttina 21. til 22. júní var tilskipun nr. 1 (16) send til vesturumdæmanna:
Ég sendi fyrirskipun alþýðumálaráðs varnarmála um tafarlausa aftöku:
1. Á 22. - 23. júní 1941 er óvænt árás Þjóðverja á vígstöðvum LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO möguleg. Árás getur hafist með ögrandi aðgerðum.
2. Verkefni hermanna okkar er ekki að láta undan neinum ögrandi aðgerðum sem gætu valdið miklum flækjum.
Á sama tíma ættu hermenn Leníngrad-, Eystrasalts-, Vestur-, Kyiv- og Odessa-herumdæmanna að vera í fullum bardagaviðbúnaði til að mæta hugsanlegri óvæntri árás Þjóðverja eða bandamanna þeirra.
Í skipuninni er lögð áhersla á að vera í fullum bardagaviðbúnaði. Þegar 18.-19. júní var herdeildum fjölgað í bardagaviðbúnaði (samkvæmt skjölum, að minnsta kosti hluta af Eystrasaltshersvæðinu). Þess vegna skipar alþýðunefndin öllum landamæraumdæmum að koma ekki með, heldur vera á varðbergi. Það er í bardagaviðbúnaði að hermenn geta fljótt hertekið víggirt svæði og búið sig undir að hrinda árás.
ZapOVO skipar 3., 4. og 10. her (16):
a) að nóttu 22. júní 1941 hernema skotstöðvar á víggirtum svæðum á landamærum ríkisins í leyni;
b) fyrir dögun 22. júní 1941, dreifa öllu flugi, þar með talið herflugi, á vettvangsflugvelli, fela það vandlega;
d) koma loftvarnir í bardagaviðbúnað án frekari fjölgunar starfsliðs. Undirbúðu allar ráðstafanir til að myrkva borgir og hluti;
e) stunda ekki aðra starfsemi án sérstakra skipana.
Tilskipunin inniheldur eftirfarandi athugasemdir: „Mtekið 22. júní 1941 kl. 01:45,“ „Sent 22. júní 1941 kl. 02:25 – 02:35“. Það er, tilskipun nr. 1 kom til ZapOVO klukkan 01:45. Síðan var hún send í her héraðsins. Vitað er að þjálfunartími UR er 45 mínútur.
Sama tilskipun kom til KOVO. M. Purkaev (fyrrum starfsmannastjóri KOVO) skrifaði að:
Á tímabilinu frá 1 klukkustund til 2 klukkustundir þann 22. júní barst yfirmaður héraðshermanna skipun frá hershöfðingjanum, sem krafðist þess að hermenn yrðu settir í fullan bardagaviðbúnað, ef Þjóðverjar færu yfir landamæri ríkisins. þeim á að hrinda af stað með öllum kröftum og ráðum og fara ekki sjálfir yfir landamærin eða fljúga yfir þar til annað verður tilkynnt... 26
Tilskipun nr. 1 varnarmálaráðs fólksins var send frá dulkóðunardeild rekstrarstjórnar hershöfðingjans til fjarskiptamiðstöðvar hersins klukkan 00:30 22. júní 1941.
Það er spurning: hvers vegna tók S. Timoshenko svona langan tíma að senda tilskipunina til hermannanna? Ásamt N. Kuznetsov alþýðustjóra fór hann I. Stalín í fyrsta sinn klukkan 20:15 (Kuznetsov kom ekki aftur, gera má ráð fyrir að almenn hernaðarákvörðun hafi verið samþykkt með her og sjóher). Í annað skiptið sem S. Timoshenko fór frá Stalín með G. Zhukov klukkan 22:20 og fjarskiptamiðstöð hershöfðingjans fékk tilskipunina klukkan 00:30, barst tilskipunin í höfuðstöðvar ZapOVO klukkan 01:45 (tímamunurinn er mikill).
1. G. Malenkov, yfirmaður starfsmannamálastjórnar miðstjórnar 2. B. Budyonny, yfirmaður heraflahóps varahers höfuðstöðva 3. K. Voroshilov júlí-ágúst 1941, yfirmaður norðvesturvígstöðva
Reyndar barst tilskipun nr. 1 um að koma hermönnum í fullan bardagaviðbúnað og hernám landamæravirkja í umdæmunum frá klukkan 1:00 til 2:00 þann 22. júní. Ef við tökum með í reikninginn að 18.-20. júní var aukinn viðbúnaður til bardaga, þá er tilskipun nr. 1 rökrétt niðurstaða undirbúningsferlisins. Og verkefnið er lýst í tilskipuninni: „Vertu í fullum bardagaviðbúnaði til að mæta hugsanlegri óvæntri árás Þjóðverja. Þegar öllu er á botninn hvolft voru hermenn, þar á meðal djúpar herdeildir, fluttar til baka á úthlutað svæði á landamærum ríkisins, en þeim var ekki leyft að hernema landamæravirki. Nú var síðasta tilskipun fyrir stríð skipað okkur að hernema varnarvirki og vera tilbúin til að hrinda hernaðarinnrás.
Aðfaranótt 22. júní var sjóherinn einnig settur á viðbúnað nr. Ég minni á að 19. júní var hann settur í bardagabúnað nr. 2. Það er ákveðin samstilling milli undirbúningsaðgerða í her og sjóher. Alþýðuforingi sjóhersins gat ekki komið flotanum í fullan bardagaviðbúnað að eigin frumkvæði, rétt eins og yfirmaður PribOVO gat ekki komið héraðsdeildunum til bardagaviðbúnaðar að eigin frumkvæði. Þetta ferli má skilja út frá almennum útlínum hernaðar-pólitískra aðgerða.
Spurningin um hvernig herumdæmin innleiddu tilskipanirnar og hversu viðbúnað vesturlandamæradeildirnar, stórskotalið og flugið á ýmsum sviðum eru, er enn opin. Þetta sýnir þegar hvernig leiðbeiningum frá miðstöðinni var framfylgt á staðnum. Eftir stríðið var þetta mál tekið upp af nefnd A. Pokrovsky hershöfðingja ofursta (næsti kafli).
Og síðasta skjalið - þann 21. júní tók G. Malenkov saman drög að skipulagi vígstöðva og skipun herforingja (14). Átökin eru ekki enn hafin, en nú þegar er verið að skipuleggja vígstöðvar og skipa yfirmenn. Þetta eru drög, en kjarni skjalsins bendir til þess að stjórnmálaforystan hafi verið að undirbúa stríð. Ætla má að hernaðarundirbúningur hafi átt sér stað á háu pólitísku stigi.
Hver var merking hernaðarpólitískra atburða sem gerðar voru fyrir stríð?
Það er þess virði að bæta því við að rauði þráðurinn sem liggur í gegnum allar tilskipanir og skipanir er „að láta ekki undan ögrun“ og í engu tilviki að ögra sjálfum sér. Þýskaland varð að koma fram fyrir heiminn sem „hreinn“ árásarmaður og Sovétríkin fengu bandamenn og urðu einn af þátttakendum í bandalaginu gegn Hitler. Skiptingar og flókið alþjóðlegt ástand í aðdraganda stríðs er sérstakt alvarlegt umræðuefni.
 
5. Fyrstu dagar stríðsins - áætlun Zhukovs!
Stríð er í undirbúningi, allir minningarhöfundar, þar á meðal G. Zhukov, eru að tala um stríðið sem er að nálgast. Hvað var aðalherráð Rauða hersins að undirbúa sig fyrir?
Leyfðu mér að minna þig á að samkvæmt meginreglum um stefnumótandi dreifingu herafla samþykktar af ríkisstjórn Sovétríkjanna var kveðið á um skjól (varnaraðgerðir) fyrir virkjun og samþjöppun héraðshermanna á fyrsta stigi stríðsins. Virkjun og einbeiting ætti að eiga sér stað innan 20-30 daga. Á þessum tíma var „einhver óvinaárangur“ leyfður (af bréfaskiptum milli KOVO og hershöfðingjans á stjórnstöðinni). Fyrir ZapOVO var áætlað að hefja almenna sókn á 25. degi (1):
Á 20 dögum samþjöppunar hermanna og áður en þeir fara í sókn, er hernum skylt að verjast með virkum hætti, treysta á víggirt svæði, til að loka landamærum okkar af festu og koma í veg fyrir að Þjóðverjar ráðist inn á landsvæði okkar.
Að því tilskildu að járnbrautirnar starfi í fullu samræmi við herflutningaáætlunina, ætti dagurinn þegar skipt er yfir í almenna sókn að vera 25 dagar frá upphafi heræfingar.
Vegna stórrar stærðar og veikburða flutningsmannvirkja gæti sóknin hafist á 30. degi frá upphafi virkjunar fyrir Kyiv-hersvæðið (1):
Þar af leiðandi, með núverandi afkastagetu járnbrautanna í suðvesturhlutanum, er aðeins hægt að ljúka samþjöppun helstu herafla fremstu hersins á 30. degi frá upphafi virkjunar, fyrst eftir það verður hægt að hefja almenna sókn til leysa verkefnin hér að ofan.
Cover áætlanir nákvæmar varnarráðstafanir fyrir upphafstímabilið upp að tilgreindum afturlínum, þar á meðal jarðsprengjusvæði, skriðdrekavarnarhindranir og stórskotaliðssveitir í skriðdrekahættulegum áttum. Og á sama tíma þurftu hermennirnir að vera tilbúnir til að fara í sókn við hagstæðar aðstæður. En almenn sókn er möguleg eftir virkjun. Fyrir KOVO á 30. degi.
K. Rokossovsky (fyrrum yfirmaður 9. vélrænna hersveitarinnar, staðsettur í KOVO) lýsir ástandinu fyrir árás Þjóðverja:
Eftir að hafa rannsakað nákvæmlega eðli aðgerða þýskra hermanna í Póllandi og Frakklandi gat ég ekki fundið út: hver er aðgerðaáætlun hermanna okkar í þessari stöðu ef Þjóðverjar gera árás? Miðað við samþjöppun flugs okkar á framvirkum flugvöllum og staðsetningu miðlægra mikilvægra vöruhúsa í fremstu víglínu leit þetta út fyrir að vera undirbúningur fyrir stökk fram á við og var ráðstöfun herliðsins og starfsemin í sveitunum ekki í samræmi við það.
Jafnvel þegar Þjóðverjar fóru að sameina hermenn sína nálægt landamærum okkar og flytja þá úr vestri, sem hershöfðinginn og KOVO-stjórnin gat ekki hafa verið ókunnugt um, urðu engar breytingar meðal okkar. Andrúmsloft óskiljanlegrar kyrrðar ríkti áfram í hersveitum héraðsins. Að vísu var þessari sjálfsánægju ekki deilt meðal yfirstjórnarmanna. Okkar skoðun var sú að við værum í aðdraganda stríðs. Það var stríðslykt í loftinu og aðeins blindir og heyrnarlausir tóku ekki eftir því eða vildu ekki taka eftir því...
Hvað sem því líður, ef það var einhver áætlun, þá var það greinilega ekki í samræmi við ástandið sem hafði skapast í upphafi stríðsins, sem leiddi til alvarlegs ósigurs fyrir hermenn okkar í upphafi stríðsins. 27
K. Rokossovsky talar um að herinn sé reiðubúinn til að stökkva fram. Þetta er meira gagnárásarstefna en kerfisbundin vörn.
Hvernig var aðalhernaðaráætluninni framfylgt? Fyrstu tilskipanir alþýðuvarnarmálastjórans geta sýnt þetta. Á fyrstu stundu stríðsins, án þess að vita af fullum krafti þýska höggsins og framtíðarafleiðingar þess, gerði varnarmálaráð fólksins sér grein fyrir sýn sinni á stríðið. Að auki er höfuðstöð aðalstjórnarinnar aðeins stofnuð 24. júní. Og varnarmálanefnd ríkisins (GKO) var skipulögð 30. júní þegar ljóst var að ástandið var að fara úr böndunum. Árás Þjóðverja var fyrirsjáanleg og af skjölunum að dæma voru bæði herinn og stjórnmálamenn að búa sig undir hana. Það er, ástandið var alvarlegt, en eðlilegt. Og á því augnabliki stöðvaði enginn herinn í að bregðast við.
Forysta vopnaðrar baráttu Sovétríkjanna við Þýskaland
Strax eftir árásina fengu vesturumdæmin tilskipun nr. 2 send klukkan 7:15 þann 22. júní, sem skipaði (17):
1. Hermennirnir ráðast með öllum mætti sínum og ráðum á óvinaher og tortíma þeim á svæðum þar sem þeir rufu landamæri Sovétríkjanna.
2. Notkun njósna- og orrustuflugvéla til að koma á samþjöppunarsvæðum óvinaflugvéla og flokka landhers þeirra.
Notaðu öflugar árásir frá sprengju- og árásarflugvélum, eyðileggðu flugvélar á óvinaflugvöllum og sprengdu hópa landhers hans.
Gera skal loftárásir á 100-150 km dýpi á þýsku landsvæði.
Sprengdu Koenigsberg og Memel.
Ekki gera áhlaup á yfirráðasvæði Finnlands og Rúmeníu fyrr en sérstök fyrirmæli.
Alþýðustjórnin skipaði fyrst og fremst að reka innrásaróvininn á brott. Næst mun skipunin fela í sér flug, sem ætti að gera árás á flug óvinarins, við uppsöfnun hermanna djúpt inn á landsvæði allt að 100-150 km.
Þegar að kvöldi 22. júní kl. 21:15 var tilskipun nr. 3 send til umdæmanna (nú endurnefna framhliðar). Tilskipunin setti verkefni fyrir hermennina 23.-24. júní (25):
a) með einbeittum árásum hermanna á norðvestur- og vesturvígstöðvunum, umkringja og eyðileggja Suwalki-hóp óvinarins og ná Suwalki-svæðinu fyrir lok 24. júní;
b) með öflugum sammiðjuárásum vélrænna hersveita, alls flugs á suðvesturvígstöðvunum og öðrum hermönnum 5 og 6A, umkringdu og eyðileggja óvinahópinn sem sækir fram í átt að Vladimir-Volynsky, Brody. Í lok 24. júní, náðu Lublin svæðinu.
Fyrir þetta var pantað (25):
b) Herir norðvesturvígstöðvanna, sem halda fast við Eystrasaltsströndina, gera öfluga gagnárás frá Kaunas-svæðinu á hlið og aftan á Suwalki-hóp óvinarins, eyðileggja hana í samvinnu við vesturvígstöðvarnar og í lokin. 24. júní, ná Suwalki svæðinu.
c) Herir vesturvígstöðvanna, sem halda aftur af óvininum í Varsjárstefnu, hefja öfluga gagnárás með hersveitum að minnsta kosti tveggja vélrænna hersveita og flugvéla á hlið og aftan á Suwalki óvinahópnum, eyða honum ásamt Norðvesturvígstöðinni og, fyrir lok 24. júní, ná Suwalki svæðinu.
d) Herir suðvesturvígstöðvanna, sem halda fast á landamærum ríkisins að Ungverjalandi, með sammiðja árásum í almenna átt að Lublin með hersveitum 5 og 6 A, að minnsta kosti fimm vélrænnar hersveitir og allt framflug, umkringja og tortíma óvinahópnum sækja fram á Vladimir-Volynsky, Krystynopol front, í lok 26. júní, ná Lublin svæðinu. Tryggðu sjálfan þig á öruggan hátt frá Krakow átt.
Það er að segja að sókn var skipulögð meðfram allri framlínunni. Fyrir slíkar árásaraðgerðir sem komu á móti var nauðsynlegt að einbeita flugvöllum nálægt landamærunum, draga upp vélræna hersveit, að sögn K. Rokossovsky, og búa sig undir stökkið. En á sama tíma var herinn ekki fullkomlega virkjaður. Og staðsetning herliðsins í fremstu víglínu setti þá í erfiða stöðu ef óvinurinn réðst á með öllum mögulegum herafla.
Tilskipanir nr. 2 og nr. 3 voru undirritaðar af G. Zhukov og S. Timoshenko. Síðar skrifaði G. Zhukov í endurminningar sínar að hann væri neyddur til að skrifa undir tilskipanirnar (hver og hvers vegna?). En ég endurtek enn og aftur, það er nauðsynlegt að skilja að fyrstu klukkustundirnar og dagana starfaði Alþýðuráðið sjálfstætt. Eftirlit með starfsemi hersins var kynnt síðar. Þú ættir að vera varkár um herminningar og minningar. Oft reyna höfundar þeirra að réttlæta og lagfæra gjörðir sínar og ákvarðanir.
Sóknartilskipunum sem sendar voru til vígstöðvanna var ekki hrint í framkvæmd, samskipti við hermenn voru rofin, vígstöðvarnar sjálfar vissu ekki hvað var að gerast með herana, herirnir vissu ekki hvað var að gerast með herdeildirnar - ástandið var að fara úr böndunum .
Í dag getum við dæmt af brotakenndum upplýsingum um aðgerðir hershöfðingjans. Tilskipanir nr. 2 og nr. 3 voru mælsk sönnun þess. Að hve miklu leyti samræmdust aðgerðir yfirmanns herforingja Rauða hersins G. Zhukov og alþýðuvarnarstjórans S. Timoshenko meginhernaðaráætluninni? Eða starfaði hershöfðinginn samkvæmt einhverri eigin áætlun og gaf skipun um að hefja sókn meðfram allri víglínunni á fyrsta degi stríðsins?
Nauðsynlegt er að rannsaka þessi mál ítarlega.
 
Kafli 2. Framkvæmdastjórn Pokrovsky hershöfðingja
 
Seinni heimsstyrjöldin, auk þess að vera gríðarlegur harmleikur, er einnig gríðarstór söguleg reynsla, sem felur ekki aðeins í sér hernaðarþátt (vopn, stefnu og tækni), heldur einnig lyf, menningu, nýja tækni og félagslegar breytingar af völdum stríð. Hægt er að útvíkka hvern þessara þátta enn frekar í mörg atriði. Mikilvægi þess að rannsaka seinni heimsstyrjöldina ræðst ekki aðeins af þörfinni fyrir áróður, heldur einnig af þörfinni fyrir alvarlega vísindarannsókn á hernaðaratburðum, orsökum ósigurs og velgengni, sem byggir á hlutlægum lista yfir staðreyndir.
Það væri rangt að halda að hernaðarsagnfræðingar greindu ekki atburðina 1941-1945. En þessi greiningarvinna var, ólíkt áróðursstarfsemi, lokaðs eðlis. Og vinna í þessa átt verður aðgengileg almenningi fyrst eftir nokkurn langan tíma.
Strax eftir lok síðari heimsstyrjaldarinnar hóf hvert sigursælt land vinnu við að alhæfa hina nýju hernaðarreynslu sem fengist hefur. Það var þörf á lausnum fyrir skipulagningu herafla eftir stríð sem myndi mæta nýjum veruleika. Og fyrir þetta er nauðsynlegt að lýsa hernaðaraðgerðum í smáatriðum og greina þær.
Svo sérstaklega þegar á árunum 1946-1947. Bandaríska herstjórnin laðaði stóran hóp handtekinna þýskra herforingja og yfirmanna (A. Kesselring, O. Skorzeny, H. Mantelfein og fleiri) til starfa í hersögudeild höfuðstöðva bandaríska hersins. Einn af skipuleggjendum vinnu þýsku hershöfðingjanna var fyrrverandi yfirmaður þýska herforingjans F. Halder, sem frá 1950 til 1959. starfaði í sögudeild bandaríska hersins.
Almennt má segja að meginstarf hernaðarsérfræðinga í flestum löndum við að lýsa atburðum síðari heimsstyrjaldarinnar hafi átt sér stað frá seinni hluta fjórða áratugarins til ársins 1961. Starf Sovétríkjanna á þessu sviði rúmaðist einnig innan tilgreinds ramma.
 
1. Starf „General Pokrovsky-nefndarinnar“ til að kanna hershöfðingja og yfirmenn Rauða hersins
Ákvarðanir um að rannsaka reynsluna af ættjarðarstríðinu mikla voru teknar á háu stigi. Vorið 1946 voru teknar ákvarðanir um að rannsaka stríðið á ýmsum sviðum: hernaðar-, tækni-, læknis-, mennta-, menningar- og fleira.
Til dæmis, 26. mars 1946, var gefin út tilskipun ráðherraráðs Sovétríkjanna nr. 664 „Um vísindalega þróun og alhæfingu á reynslu sovéskrar læknisfræði á ættjarðarstríðinu mikla 1941-1945“. Ályktunin gaf tilefni til vísindastarfs á sviði læknisfræði. Verkið hélt áfram frá 1946 til 1950 og lauk söfnun 35 binda verksins „Reynsla sovéskra lækninga í föðurlandsstríðinu mikla 1941-1945. Mjög áhugavert starf hefur verið unnið í menntamálum en ég mun greina það í öðru verki.
Í maí 1946 var hersöguleg stofnun hershöfðingjans stofnuð. Verkefni þessarar deildar voru:
– Að semja lýsingu á þjóðræknisstríðinu mikla;
– Lýsing á einstökum aðgerðum og áhugaverðustu bardögum frá hernaðarlegu sjónarhorni;
– Þróun nokkurra viðfangsefna um sögu herlista í seinni heimsstyrjöldinni.
Ein af niðurstöðum vinnu Hersöguskrifstofunnar átti að vera „stutt stefnumótandi yfirlit yfir þjóðræknisstríðið mikla“. Þessi ritgerð myndi innihalda ekki aðeins stutta lýsingu á atburðum stríðsins, heldur einnig ályktanir um þróun hernaðarlistar Sovétríkjanna.
Þann 22. mars 1949, til að leysa skipulagsvandamál og uppfylla úthlutað verkefni, samkvæmt skipun hermálaráðuneytis Sovétríkjanna, var aðalhervísindastofnunin skipulögð, sem innihélt:
– Hersöguleg deild;
– Rannsóknastofa um tækni og aðgerðalist;
– Lögbundin stjórnun.
A. Pokrovsky hershöfðingi var skipaður yfirmaður nýstofnaðrar deildar. Undir hans stjórn fór fram söfnun, greining og uppbygging upplýsinga um fyrra stríð. Sem hluti af þessari vinnu voru gerðar kannanir meðal hershöfðingja og foringja Rauða hersins til að safna helstu upplýsingum. (Ég tek enn og aftur fram að sams konar ferli átti sér stað í bandarísku rannsókninni - minningum þýskra hershöfðingja var safnað.) Oft meðal sagnfræðinga er verkið sem unnið er kallað „General Pokrovsky-nefndin“. Aðeins hér er þess virði að muna að allt þetta gerðist sem hluti af söfnun upplýsinga til að taka saman lýsingu á atburðum þjóðræknisstríðsins mikla.
Annað atriðið sem vert er að íhuga er að í endurminningum sínum reyndu bæði þýskir og sovéskir hershöfðingjar oft að réttlæta gjörðir sínar og mistök. Sláandi dæmi, F. Halder, var fyrstur til að ýta undir þá skoðun að ef ekki hefði afskipti Hitlers af hermálum hefði Þýskaland náð hagstæðari niðurstöðu.
Aftur á efni vísindarannsókna á þjóðræknisstríðinu mikla, skal tekið fram að það er ekki rétt að halda að þetta stríð, og sérstaklega upphafstímabilið, hafi ekki verið rannsakað í Sovétríkjunum. Rannsóknin var unnin en lengi vel var hún óaðgengileg fjölmörgum.
Nefnd Pokrovsky hershöfðingja veitti fyrstu tímabilum stríðsins mikla athygli. En hér kom upp vandamálið vegna skorts á skjölum og efni. Staðreyndin er sú að á upphafstímabili stríðsins tapaðist mikið magn af hernaðargögnum á jörðu niðri. Það var nauðsynlegt að fylla í þessar eyður.
Til að leysa þetta vandamál á árunum 1949-1950. Hersögudeildin gerði könnun á fyrrverandi yfirmönnum Rauða hersins sem tóku þátt í upphafi stríðsins. Spurningar voru sendar til fyrrverandi yfirmanna umdæma, hera, hersveita og deilda (sem gegndu stjórnunarstöðum í vesturlandamærahéruðum fyrir 22. júní 1941). Bréf voru send til allra viðtakenda (202 manns) þar sem þeir voru beðnir um að lýsa atburðum á upphafstímabili stríðsins - júní-september 1941.
Langflestum fyrstu könnunum var ósvarað. Af 202 gáfu aðeins 33 svör. 15 aðrir neituðu að svara. Hinir 164 hunsuðu bréfið algjörlega.
Mikilvægastir meðal viðtakenda beiðnanna voru yfirmenn landamæraumdæmanna (hersveitarforingjar og héraðsstjórar). Af 7 beiðnum svaraði aðeins M. Purkaev, fyrrverandi hershöfðingi Kyiv Special Military District, slíkum viðtakendum. Tveir til viðbótar, M. Zakharov (hershöfðingi í Odessa herumdæmi) og F. Kuznetsov (foringi í Eystrasaltshersvæðinu) neituðu að svara beiðninni skriflega. Við þá var rætt. Enn sem komið er hafa engin skjöl fundist byggð á niðurstöðum þessa samtals.
Þann 7. júlí 1951 samþykkti yfirmaður herráðsins þriggja ára starfsáætlun til að lýsa þjóðræknisstríðinu mikla. Aðalvinnan sem Hersögumálastofnun átti að vinna að var samt „Stutt stefnumótandi útlína“ (sem heitir „Stutt stefnumótandi lýsing“).
Í ársbyrjun 1952 var búið að afgreiða öll svör sem bárust frá hershöfðingjunum. Hersögudeild hefur endurunnið könnunarformið. Í kjölfarið voru tekin saman ný könnunareyðublöð með spurningum fyrir sameinaða herforingja og liðsforingja, stórskotaliðsforingja og flugherforingja (í kjölfarið voru spurningar teknar saman og sendar til yfirmanna leyniþjónustudeilda landamæraumdæma). Þessar spurningar voru sendar 1952-1953. til áminningar til þeirra sem ekki sendu inn minningar sínar.
Í mars 1953 tók hersögudeildin saman ítarlega athugasemd um allar sendar beiðnir og svör sem bárust.
Dauði I. Stalíns (5. mars) og stjórnmálaferlar sem eiga sér stað í Sovétríkjunum settu mark sitt á störf hersöguskrifstofunnar:
– Í samræmi við tilskipun varnarmálaráðuneytis Sovétríkjanna nr. 316895 (1954), var nauðsynlegt að undirbúa nýtt skipulag fyrir lokaskjalið - stefnumótandi yfirlit;
– Árið 1956 (eftir 20. þing - febrúar 1956) urðu forystuskipti í Hersögumálastofnuninni. Þann 8. júní 1956 var V. Kurasov hershöfðingi skipaður yfirmaður deildarinnar. A. Pokrovsky var skipaður staðgengill yfirmaður deildarinnar.
1. A. Pokrovsky hershöfðingi 2. V. Kurasov hershöfðingi 3. S. Platonov hershöfðingi
En á sama tíma hélt áfram vinna við að safna minningum um upphafstíma stríðsins. Árin 1955-1956 fyrirspurnir voru sendar til fyrrverandi stjórnenda herdeilda- og herdeildastigsins (sem gegndi þessum störfum 22. júní 1941). Á þessu stigi vinnunnar var ástand, bardagaviðbúnaður og þátttaka í stríðsátökum smærri herdeilda skýrð.
Árin 1957-1960 Unnið var úr innkomnum gögnum um stríðið og unnið að stefnumótandi ritgerð. Um 1960 var vinnu við aðalrannsóknarvinnu lokið. Og árið 1961 var rannsóknin birt undir titlinum „Strategic Essay on the Great Patriotic War of 1941-1945.
Efnið sem safnað var í viðtölum við herforingja bardaga í upphafi stríðsins var ekki aðeins notað til að semja ritgerð. Efnin voru notuð sem vinna við mistök Rauða hersins. Svona, árið 1956, gerði Lieutenant General S. Platonov (yfirmaður hersögudeildarinnar) skýrslu um efnið "Um nokkurn lærdóm af reynslunni af undirbúningi fyrir þjóðræknisstríðið mikla og upphafstíma þess."
Almennt námu verk hersögudeildarinnar:
– stefnumótandi og framlínuaðgerðir sovéskra hermanna;
- aðferðir til að berjast;
– notkun og samspil ýmiss konar herafla;
- undirbúning og framkvæmd sóknaraðgerða;
- vandamál við að ákvarða stefnur helstu árása;
- málefni til að koma á óvart og skilvirkni hernaðaraðgerða;
– kerfi leiðtoga og samskipta.
Útgáfa könnunargagna
Ein af tillögum um frekari vinnu með efni úr könnunum herforingja 1949-1956. Sumt af áhugaverðustu efninu var gefið út. Í september 1956 var ákveðið á fundi Hervísindastofnunar að birta hluta minningargreina um upphafstíma stríðsins. Könnunarefni var valið og ritstýrt til birtingar. (Allt ritstýrt efni er geymt í aðalskjalasafni varnarmálaráðuneytisins.) Ritstjórn lauk árið 1959, en tilbúnar minningargreinar komu aldrei út. Lengi vel var könnunarefni flokkað. Ef til vill yrði opinber umræða um upphaf stríðsins áþreifanlegri með útgáfu þessa efnis, með færri goðsögnum.
Efni „General Pokrovsky-nefndarinnar“ voru fyrst birt árið 1989 í Military Historical Journal. Tímaritið birti hluta af svörum úr könnunum meðal herforingja frá 1952-1953.
Umfangsmikil vinna með könnunarefni var unnin af rannsakandanum S. Chekunov, sem undirbjó og gaf út árið 2017 meginhluta endurminninganna sem ber yfirskriftina „Ég skrifa eingöngu eftir minni... Foringjar Rauða hersins um hörmung fyrsta daga þjóðræknisstríðsins mikla." Í bókinni voru minningar um 79 yfirmenn Rauða hersins (sem gegndu herforingjastöðum 22. júní 1941).
S. Chekunov benti á að ekki fundust öll efni. En engu að síður voru flestar minningargreinar um upphafstíma stríðsins gefnar út. Og þessar minningar eru dýrmæt heimild um atburði fyrir stríð, viðbúnaðarstig og fyrstu mánuði stríðsins. Greining á þessum skjölum gerir okkur kleift að meta nokkrar orsakir hernaðarhamfaranna sumarið 1941.
 
2. Fimm meginspurningar til hershöfðingja Rauða hersins
Nú skulum við snúa okkur beint að sönnunargögnunum úr könnunargögnum A. Pokrovsky um upphafstímabil stríðsins. Rannsókn á þessum gögnum gefur mikið af verðmætum upplýsingum sem gera okkur kleift að ímynda okkur betur hvað var að gerast í hersveitum vesturumdæmanna sumarið 1941. Svo mikilvægt efni verður endilega að vera með í rannsóknum um upphafstíma stríðsins. .
Auðvitað get ég ekki útvegað allt efni hér. Í framtíðinni ætla ég að skipuleggja þetta efni um einstök málefni, héruð og her. Þessi tegund kerfissetningar mun ekki aðeins gera það mögulegt að sýna almennt yfirstandandi undirbúnings- og hernaðarferli sem eru mismunandi í mismunandi herumdæmum, heldur mun einnig einfalda skynjun þessa mikla efnisúrvals fyrir alla sem hafa áhuga. Ég tók efnið úr „Hernaðarsögulega tímaritinu“ og bók S. Chekunov „Ég er að skrifa eingöngu eftir minni“ (tenglar á þau eru gefnir hér að ofan).
Svo, hverju hafði hersögudeildin áhuga á (allar spurningarnar eru taldar upp í lok bókarinnar). Eftirfarandi könnunareyðublöð voru fáanleg (26):
– sameinaðir vopnaforingjar (fyrrum yfirmenn herumdæma, hera, hersveita, herdeilda og herforingjar þeirra);
- stórskotaliðsforingjar;
- Flugherforingjar;
– yfirmenn leyniþjónustudeilda landamærahéruða;
– herdeilda- og herdeildaforingjar.
Ég mæli með að allir lesi þessar spurningar, sem er það sem hernaðarsérfræðingar höfðu í raun áhuga á. Og spurningarnar eru alveg merkilegar, vekja mann til umhugsunar um margt. Hér mun ég aðeins fjalla um spurningar til sameinaðra vopnaforingja (26):
1. Hefur áætlun um varnir landamæra ríkisins verið send hermönnum, að því er þeir snertir; hvenær og hvað var gert af stjórn og höfuðstöðvum til að tryggja framkvæmd þessarar áætlunar?
2. Frá hvaða tíma og á grundvelli hvaða röð hófu verndarhermenn að fara inn á landamæri ríkisins og hversu margir þeirra voru sendir á vettvang áður en stríðið hófst?
3. Þegar skipun barst um að setja hermenn í viðbragðsstöðu í tengslum við væntanlega árás nasista Þýskalands að morgni 22. júní; hvað og hvenær voru fyrirmælin gefin um að framkvæma þessa skipun og hvað var gert af hermönnum?
4. Hvers vegna var megnið af stórskotaliðinu staðsett í þjálfunarstöðvum?
5. Að hve miklu leyti voru höfuðstöðvarnar undirbúnar undir stjórn og eftirlit með herliðinu og að hvaða marki hafði það áhrif á gang aðgerða á fyrstu dögum stríðsins?
Beiðni frá A. Pokrovsky beint til hershöfðingja A. K. Kondratiev
Hersögudeild hafði áhuga á:
– var landamæravarnaáætlun ríkisins send hermönnum?
– hvenær byrjaði verndarliðið að ná landamærunum?
- hvenær barst skipunin um að setja hermennina í bardagaviðbúnað og hvenær var hún framkvæmd?
Sérstök spurning var varpað fram um tilvist stórskotaliðs í þjálfunarstöðvum: hvers vegna var engin stórskotalið í herliðinu sem var tilbúið til bardaga?
Hér er hægt að byggja upp mismunandi túlkanir, en spurningarnar sjálfar gefa enn og aftur til kynna tilvist varnaráætlunar eða kápuáætlunar sem var þróuð af: hershöfðingjanum, herumdæmum, herjum, deildum (allt þetta var rætt í fyrri kafla). Hersveitirnar undirbjuggu sig í upphafi til að hrinda árás Þjóðverja og bandamanna þeirra. Engin skjöl hafa enn fundist um að Rauði herinn hafi sjálfur verið að undirbúa árás. Þess vegna legg ég til að unnið verði með þekkt skjöl, en ekki með vangaveltur. Ég vil leggja áherslu á að þú þarft ekki að treysta á einstök orð einhvers eða ætlaðar langanir, heldur á heimildarmyndasamstæðu.
Þannig að samkvæmt skjölum var Rauði herinn að búa sig undir varnaraðgerðir. Fyrir þetta voru:
– Landamæraáætlanir hafa verið þróaðar,
- hermennirnir áttu að hernema þá hluta landamæranna sem tilgreindir eru í hlífðaráætluninni,
- og vera í fullum bardagaviðbúnaði þegar innrásin verður.
Nú hafði hershöfðinginn áhuga á því hvernig tilskipunum og skipunum Alþýðulögreglunnar var framfylgt fyrir stríð.
Ef engar verndaráætlanir voru til, hermennirnir komust ekki að landamærunum og voru ekki settir í bardagaviðbúnað, þá eru allar spurningar herforingjans marklausar. Hvaða eyður um stríðið í þessu máli sem hann reyndi að fylla er enn óljóst. Á meðan hafði hershöfðinginn áhuga á spurningum um raunverulegt ástand í hernum, sem eðlilega fylgdi öllum undirbúningi og skipulagningu fyrir stríð.
Þegar ég lít á efni nefndarinnar A. Pokrovsky (aðeins fyrstu þrjár spurningarnar verða teknar til greina hér), mun ég aftur snúa aftur til áðurnefndra tilskipana varnarmálaráðs fólksins. Þetta er nauðsynlegt til að sýna heildarmynd af því sem er að gerast.
 
3. "Hefur áætlun um varnir landamæra ríkisins verið send hermönnum?"
Snúum okkur strax að könnunargögnum um fyrstu tvær spurningar stjórnarhersins. Kynning er á efni fyrir þrjú umdæmi: Eystrasaltshersvæðið, Vesturhersvæðið og Kænugarðshersvæðið. Reyndar taldi her-pólitísk forysta Sovétríkjanna sjálf þessi héruð mikilvægust og bætti „sérstakt“ við nöfn þeirra. Efni eru flokkuð eftir hverju umdæmi. Það gerir það auðveldara að leggja mat á ástand hverfisins í heild.
Eystrasaltshersvæðið
Fyrsta spurning.
Hefur áætlun um varnir landamæra ríkisins verið send hermönnum, að því er þeir snertir; hvenær og hvað var gert af stjórn og höfuðstöðvum til að tryggja framkvæmd þessarar áætlunar?
Hershöfðingi P. P. Sobennikov (fyrrum yfirmaður 8. hersins):
Ég var skipaður yfirmaður í mars 1941. Staðan skyldaði mig fyrst og fremst til að kynna mér áætlun um varnir landamæra ríkisins til að átta mig á stöðu og hlutverki hersins í heildaráætluninni. En því miður, hvorki hjá hershöfðingjanum, né við komuna til Riga í höfuðstöðvar PribOVO, var mér tilkynnt um tilvist slíkrar áætlunar. Ég fann heldur engar leiðbeiningar um þetta mál í skjölum höfuðstöðva hersins, sem var staðsett í Jelgava.
Ég fæ á tilfinninguna að ólíklegt sé að slík áætlun hafi verið til á þeim tíma (mars 1941). Aðeins 28. maí 1941 var ég kallaður ásamt hershöfðingjanum, G. A. Larionov hershöfðingja og herráðsmanni, deildarstjóra S. I. Shabalov, í héraðshöfuðstöðvarnar, þar sem yfirmaður hersins, F. I. Kuznetsov hershöfðingi, kynnti okkur í skyndi fyrir áætlunarvörninni
Allt fór þetta fram í miklum flýti og í nokkuð stressandi andrúmslofti. Áætlunin barst skrifstofustjóra til yfirferðar og athugunar. Þetta var frekar fyrirferðarmikil, þykk minnisbók, vélrituð.
Um 1,5-2 klukkustundum eftir að ég fékk áætlunina, án þess að hafa einu sinni tíma til að kynna mér hana, var ég kallaður til F.I Kuznetsov hershöfðingja, sem tók á móti mér í myrkvuðu herbergi og fyrirskipaði ákvörðun sína augliti til auglitis. Hið síðarnefnda snýst um að einbeita aðalátakinu í áttina að Siauliai, Gaurage (125. og 90. fótgönguliðsdeild) og ná yfir landamærin frá Eystrasalti (Palanga) á framhlið um 80 km með 10. fótgönguliðadeild 11. Corps.
12. vélrænni hersveitin var afturkölluð til svæðisins norður af Siauliai í öðru stigi hersins.
Skrár mínar, sem og skrifstofustjóra, voru teknar í burtu. Jafnframt var okkur lofað að leiðbeiningar um gerð varnaráætlunar og vinnubækur yrðu þegar í stað sendar til höfuðstöðva hersins. Því miður fengum við engar pantanir eða jafnvel vinnubækur okkar.
Varnaráætluninni var því ekki komið á framfæri við hermennina. Samt sem áður voru víggirðingar á landamærunum (10., 125. og frá vori 1941, 90. riffildeildir) þátt í að undirbúa víggirðingar á landamærunum á svæðum víggirtra svæða sem verið var að byggja (Telshai og Siauliai), og voru nánast miða að verkefnum sínum og varnarsvæðum.
Hershöfðingi V.I. Morozov (fyrrum yfirmaður 11. hersins):
Eins og þú veist, árið 1940 hófst skipulag og bygging víggirtra svæða. Deildarforingjar tóku þátt í könnun á þeim svæðum sem þeir áttu að starfa á.
Varnarvirki voru byggð af herdeildum á eigin varnarsvæðum. Því þekktu hersveitir og herfylkisstjórar þá vel. Auk þess voru æfingar ítrekað á jörðu niðri með höfuðstöðvum hersveita, deilda og hersveita. Þema þeirra og persóna stafaði af spilanlegum valkostum til aðgerða í tilfelli stríðs.
Hershöfðingi I.P. Shlemin (fyrrum hershöfðingi 11. hersins):
Ég hef ekki séð slíkt skjal þar sem verkefni 11. hersins voru rakin. Vorið 1941 var aðgerðarleikur í höfuðstöðvum hreppsins þar sem hver þátttakandi gegndi störfum eftir stöðu sinni. Svo virðist sem í þessari kennslustund hafi verið farið yfir helstu atriði landamæravarnaáætlunar ríkisins. Eftir hann voru varnarlínurnar rannsakaðar á jörðu niðri með deildarforingjum og höfuðstöðvum þeirra (5., 33., 28. fótgönguliðsdeild). Grunnkröfum um þjálfun þeirra var tilkynnt til hermanna. Könnun á svæðinu var framkvæmd með höfuðstöðvum herdeilda og hersveita til að velja varnarlínur og búnað þeirra. Svo virðist sem þessar ákvarðanir hafi verið sendar undirforingjum og höfuðstöðvum. Þeir undirbjuggu vörnina með eigin kröftum og ráðum.
M. S. Shumilov hershöfðingi (fyrrverandi yfirmaður 11. byssusveitar 8. hersins):
Landamæravarnaáætlun ríkisins var ekki færð til höfuðstöðvanna og til mín. Fyrirhugað var að sveitin myndi sinna sérstökum verkefnum við að fylla velli á nýja víggirta svæðinu sem verið er að byggja og í ræmunni af fyrirhugaðri framreit. Þessum verkum var ekki að fullu lokið þegar hermennirnir hófust, því greinilega var ákveðið að sveitin tæki upp varnir meðfram austurbakka Jura-árinnar, þ.e. í skotgröfum forvallarins var skipað að skilja aðeins eftir sveit á hverja herdeild.
Hershöfðingi I. I. Fadeev (fyrrum yfirmaður 10. fótgönguliðadeildar 8. hers):
Ég þekkti áætlunina um varnir landamæra litháíska SSR á svæði deildarinnar minnar og nágrannans til vinstri - 125. Höfuðstöðvar deildarinnar og herdeildir unnu bardagaskjöl: skipanir, leiðbeiningar, kort, skýringarmyndir o.s.frv. Hersveitir sveitarinnar voru þjálfaðar í að hernema varnarsvæði og brunamannvirki frá sínum stöðum.
Byssuhersveitirnar voru efldar með þeim ráðum sem ég hafði yfir að ráða. Aðaláherslan var á stefnur Kretinga, Ppungi og meðfram Eystrasaltsströndinni til Libaau, sem og Klaipeda, Retovas. Öll stórskotalið var einnig beitt. Til þess voru útbúnar skjöl og nokkrar skotstöðvar.
Landsvæði alls varnarsviðs deildarinnar var vel rannsakað, hvaða nálganir voru næst að hernema varnarstöður og skotvirki til og með sveitaforingja, aðal- og varastjórnar- og eftirlitsstöðvum frá höfuðstöðvum deildarinnar til sveitaforingja að meðtöldum.
Önnur spurning.
Frá hvaða tíma og á grundvelli hvaða röð hófu verndarhermenn að fara inn á landamæri ríkisins og hversu margir þeirra voru sendir á vettvang áður en stríðið hófst?
Hershöfðingi P. P. Sobennikov (fyrrum yfirmaður 8. hersins):
Að morgni 18. júní 1941 fórum við yfirmaður hersins á landamærasvæðið til að athuga framgang varnarstarfsins á Siauliai víggirtu svæðinu. Nálægt Siauliai fór fólksbíll fram úr mér og stoppaði fljótlega. F.I. Kuznetsov hershöfðingi (foringi PribOVO hermanna) kom út úr henni. F.I. Kuznetsov kallaði mig til hliðar og tilkynnti mér spenntur að nokkrar þýskar vélrænar einingar væru í Suwalki. Hann skipaði mér að draga skipanirnar strax til baka að landamærunum og að morgni 19. júní að setja herstöðvarnar á stjórnstöð 12 km suðvestur af Siauliai.
Yfirmaður héraðshermanna ákvað að fara til Tayraga og setja 11. hershöfðingja M.S. Shumilov hershöfðingja í bardagaviðbúnað, og hann skipaði mér að fara á hægri hlið hersins. Við sendum yfirmann hersins, hershöfðingja G. A. Larionov, aftur til Jelgava. Hann fékk það verkefni að leiða höfuðstöðvarnar að stjórnstöðinni.
Í lok dagsins voru gefin munnleg skipun um að einbeita hermönnum að Tynitsa. Að morgni 19. júní athugaði ég persónulega framvindu pöntunarinnar. Herdeildir 10., 90. og 25. fótgönguliðsdeilda hertóku skotgrafir og skotstöðvar viðar og jarðar, þó að mörg mannvirkin væru ekki enn tilbúin. Aðfaranótt 19. júní voru sveitir 12. vélrænna hersveitarinnar fluttar til Siauliai-svæðisins og á sama tíma komu höfuðstöðvar hersins að stjórnstöðinni.
Það skal tekið fram að enginn fékk neinar skriflegar skipanir um að dreifa myndunum. Allt var framkvæmt á grundvelli munnlegrar fyrirskipunar frá yfirmanni héraðssveitanna. Í kjölfarið fóru að berast misvísandi fyrirmæli í síma og símskeyti um smíði skynjara, námuvinnslu o.s.frv. Það var erfitt að skilja þá. Þeim var aflýst, staðfest aftur og aflýst aðfaranótt 22. júní fékk ég persónulega skipun frá starfsmannastjóra héraðsins, hershöfðingja P. S. Klenov, um að draga herliðið frá landamærunum. Almennt fannst mikil taugaveiklun og ótti við að „kalla stríð“ alls staðar og þar af leiðandi kom upp ósamræmi í aðgerðum.
Hershöfðingi V.I. Morozov (fyrrum yfirmaður 11. hersins):
Á grundvelli munnlegra skipana frá yfirmanni hersveitanna í héraðinu færðu 11. hersveitir sig yfir í undirbúna varnarlínu. Þetta var gert í skjóli þess að bæta varnargarða á vellinum.
Á landamærunum var ein hersveit frá hverri herdeild, að jafnaði styrkt af stórskotaliðsherfylki. Í byrjun júní var nokkrum herdeildum skipt út fyrir önnur.
Í byrjun júní 1941 höfðu deildir komið fyrir stjórnstöðvum á sínum svæðum þar sem yfirmenn voru stöðugt á vakt.
Hershöfðingi I.P. Shlemin (fyrrum hershöfðingi 11. hersins):
Ég man ekki eftir neinni skipun um brottflutning hermanna að landamærum ríkisins. Eins og gefur að skilja var hann ekki þar, þar sem 28. og 33. riffildeild voru í nálægð við hana og sú fimmta var í búðunum (30-35 km frá landamærunum).
Seinni hluta júní, undir því yfirskini að fara í útibúðir í Kovno-héraði, einbeitti 23. fótgönguliðsdeildin frá Dvinsk.
Í júní, á milli 18. og 20., sneru yfirmenn landamæradeildanna til höfuðstöðva hersins með beiðni um að veita þeim aðstoð í baráttunni gegn skemmdarverkamönnum sem komast inn á yfirráðasvæði Litháens. Í því sambandi var ákveðið að í skjóli taktískra æfinga myndu deildirnar taka upp varnarstöður í sínum geirum og afhenda bardagamönnum skotfæri, sem þó yfirmaður héraðssveitanna fyrirskipaði að yrðu fluttir á brott og afhent í vöruhús deildarinnar.
Þrjár riffildeildir tóku því varnarstöður fyrir 20. júní með það hlutverk að halda stöðum sínum af festu ef óvinurinn árásir.
M. S. Shumilov hershöfðingi (fyrrverandi yfirmaður 11. byssusveitar 8. hersins):
Hersveitir fóru að taka upp varnarstöður samkvæmt skipun herforingjans 18. júní. Ég gaf skipunina aðeins yfirmann 125. fótgönguliðadeildar og hersveitanna. Aðrar sveitir fengu einnig munnlegar skipanir í gegnum tengiliða hersins. Höfuðstöð sveitarinnar var látin vita af þessu. Það var skipað að gefa ekki út skotfæri. Það var aðeins heimilt að bæta varnarverkfræðibúnað. Hins vegar, 20. júní, þegar ég áttaði mig á yfirvofandi hættu, fyrirskipaði ég dreifingu skothylkja og skelja til einingar og upphaf námuvinnslu á ákveðnum svæðum.
Þann 21. júní var meðlimur í herráði héraðsins (sveitarforingi P.A. Dibrova) í höfuðstöðvum sveitarinnar, sem fyrir milligöngu herforingjans fyrirskipaði að skotfæri yrðu gerð upptæk. Ég bað höfuðstöðvar hersins um skriflega fyrirskipun um þetta mál, en fékk ekkert svar.
Hershöfðingi I. I. Fadeev (fyrrum yfirmaður 10. fótgönguliðadeildar 8. hers):
Þann 19. júní 1941 barst skipun frá yfirmanni 10. Rifle Corps, hershöfðingja I.F Nikolaev, um að setja deildina í bardaga. Allar sveitir voru þegar í stað fluttar á varnarsvæðið og hertóku glompur og stórskotaliðsskotstöðvar. Í dögun skýrðu yfirmenn hersveita, herfylkja og félaga á jörðu niðri bardagaverkefni í samræmi við áður mótaða áætlun og færðu þau til sveita- og sveitaforingja.
Til að leyna starfseminni sem átti sér stað á landamærunum var unnið að venjulegum varnarmálum og var hluti starfsmanna dulbúinn inni í varnarmannvirkjum, í fullum bardagaviðbúnaði.
S. M. Firsov ofursti (fyrrum yfirmaður verkfræðihermanna 11. hersins):
Þann 20. júní voru deildarstjórar og yfirmenn hersins samankomnir með hershöfðingjanum, hershöfðingjanum I.P. Shlemin, sem tilkynnti að þeir væru að fara til stjórnstöðvarinnar um nóttina. Okkur var gert viðvart um að þessi viðburður væri haldinn á æfingabrautum.
Þeim var ekki heimilt að setja verkfræðideildir í bardagaviðbúnað. Engu að síður mótmælti stjórnin ekki námusvæðum á landamærum ríkisins, að því gefnu að ég bæri sjálfur ábyrgð á þessum aðgerðum. Hóf störf. Daginn eftir var ég hins vegar kallaður til herforingja, þar sem mér var kunnugt um símskeyti úr héraðinu. „Yfirmaður héraðshermanna,“ sagði þar, „vekur athygli yfirmanns 11. hersins á óheimilar aðgerðir yfirmanns verkfræðihersveita hersins, Firsov ofursta, sem tjáði sig í brottflutningi tveggja herfylkinga. frá varnarstörfum og að fela honum það verkefni að stunda námuvinnslu á landamærunum. Umdæmisforinginn áminnir Firsov ofursta undirforingja og fyrirskipar að herfylkingunum verði skilað aftur og námuvinna verði ekki framkvæmd.“
Ofursti hershöfðingi skriðdrekasveitanna P. P. Poluboyarov (fyrrum yfirmaður brynvarða hersveita PribOVO):
Þann 16. júní, klukkan 23:00, barst yfirstjórn 12. vélrænna hersveitarinnar tilskipun um að setja herdeildina í bardagaviðbúnað. Herforingi hersins, N.M. Shestopalov hershöfðingi, var tilkynnt um þetta klukkan 23:00 þann 17. júní þegar hann kom frá 202. vélknúnum deild, þar sem hann var að kanna viðbúnað.
Hinn 18. júní reisti herforinginn fylkingar og sveitir í bardagaviðbúnað og fyrirskipaði að þær yrðu fluttar til baka á skipulögð svæði. Þetta var gert dagana 19. og 20. júní.
Þann 16. júní, samkvæmt skipun héraðshöfuðstöðvanna, var 3. vélrænni hersveitin (hershöfðingi hershöfðingja skriðdrekasveitanna A.V. Kurkin) einnig sett í bardagaviðbúnað, sem einbeitti sér á tilgreindu svæði á sama tíma.
1. P. P. Sobennikov, yfirmaður 8. hersins 2. V. I. Morozov, yfirmaður 11. hersins 3. M. S. Shumilov, yfirmaður 11. byssusveitarinnar 4. P. P. Poluboyarov, yfirmaður sjálfvopnasveita PribOVO
Athugasemd.
Almennt var varnaráformum um að ná yfir landamærin í PribOVO að hluta til komið á framfæri við yfirmenn. En engu að síður, af framlögðum gögnum er ljóst að herdeildirnar voru að minnsta kosti „miðaðar á varnarsvæði sínu“, könnun var framkvæmd, víggirðingar á vettvangi voru undirbúnar að hluta og varnaraðgerðir voru undirbúnar á fjölda starfsmannaæfinga.
Allir herforingjar eru að tala um að halda áfram að landamærunum 18.-20. júní. Ennfremur innihalda svörin orðalagið „um að koma skiptingunni/mynduninni til að berjast gegn viðbúnaði. Ég mun tala um baráttuvilja Rauða hersins í næstu málsgrein (þetta er mikilvægt!), Nú skulum við muna hvernig PribOVO-foringjarnir einkenndu framrásina að landamærunum. Það er líka vert að taka eftir röð PribOVO höfuðstöðva (20):
Til að tryggja hraða hertöku stöðu bæði á framvelli og (í) aðal varnarsvæðinu verða samsvarandi einingar að vera algjörlega viðbúnar til bardaga.
Allar sveitir á forvelli og á aðal varnarsvæðinu verða að vera „fullkomlega í bardagabúskap“ frá og með 19. júní.
Svo, almennt, frá 18. júní fóru herir og deildir PribOVO að senda á vettvang og hernema varnarsvæðin sem verndaráætlunin mælti fyrir um. Þetta var að hluta framkvæmt með skriflegum tilskipunum, til dæmis fyrirskipun til 12. vélrænna hersveitarinnar um að búa sig undir bardaga og flytja á ákveðið svæði (15). En flestar skipanir um framgang og sendingu hermanna á varnarlínur voru gerðar munnlega frá yfirmanni PribOVO F. Kuznetsov. Leyfðu mér að leggja áherslu á að umdæmisstjórinn kom persónulega með hermennina til að berjast gegn viðbúnaði.
Ef hann hefði gert þetta til dæmis í apríl-maí hefði það getað talist ögrun. Og að gera þetta fyrir hernaðaraðgerðir þýðir að undirbúa hermennina fyrir stríð.
Í síðari ófriði sýndi F. Kuznetsov sig ekki sem góður herforingi, en 22. júní var héraðshermönnum safnað upp, sem leyfði Þjóðverjum ekki að ráðast á sofandi herbúðirnar.
Á sama tíma fannst taugaveiklun alls staðar, skipanir voru gefnar og þær afturkallaðar (til dæmis námusvæði á landamærunum):
… Mikil taugaveiklun fannst alls staðar, ótti við að „kalla stríð“ og þar af leiðandi kom upp ósamræmi í aðgerðum.
Sérstakt herumdæmi vestra
Fyrsta spurning.
Hefur áætlun um varnir landamæra ríkisins verið send hermönnum, að því er þeir snertir; hvenær og hvað var gert af stjórn og höfuðstöðvum til að tryggja framkvæmd þessarar áætlunar?
P. I. Lyapin hershöfðingi (fyrrum hershöfðingi 10. hersins):
Með viðtöku umdæmistilskipunarinnar um varnir landamæra ríkisins í janúar 1941 tók herforinginn, K. D. Golubev hershöfðingi, ákvörðun. 1. Rifle Corps, með herdeildum 8. Rifle Division, verja hluta landamæranna frá afmörkunarlínunni til hægri að Narev ánni nálægt Novogrudok. 2. fótgönguliðsdeildin, með einni styrktri herdeild, tryggir mót við nágranna sinn hægra megin og ýtir henni að Losevo línunni (15 km norðvestur af Osovets). Hersveitir 2. fótgönguliðsdeildarinnar sem eftir eru verða í öðru stigi og verja Osowiec-virkið með Ganendz víggirðingunni. 5. Rifle Corps, styrkt af tveimur stórskotaliðshersveitum hersins, var skipað að hylja restina af varnarlínu hersins frá Novogrudok til Zuzel, með báðar herdeildir í fyrsta flokki.
Þannig var varnarsvæði 10. hersins (145 km á breidd) þakið í fyrsta flokki af aðeins þremur riffildeildum og á landsvæði sem var aðgengilegt fyrir aðgerðir af öllum gerðum óvinahermanna í hvaða átt sem er. Við þessar aðstæður gátu hersveitir og deildarforingjar ekki stofnað varaliði. Herforinginn hafði engan rétt til að nota varasjóð sinn án leyfis að ofan. Því var allt landamæravarnakerfi ríkisins óstöðugt, án fyrirhugaðs herafla og úrræða úr djúpinu og meðfram vígstöðvunum.
Við endurskoðuðum ítrekað landamæravarnaáætlun ríkisins frá 1941 frá janúar til stríðsbyrjunar, en við kláruðum hana aldrei. Síðasta breytingin á rekstrartilskipun héraðsins barst mér 14. maí í Minsk. Það skipaði þróun áætlunarinnar að vera lokið fyrir 20. maí og send til samþykktar í höfuðstöðvum ZapOVO. Þann 20. maí tilkynnti ég: „Áætlunin er tilbúin er krafist af yfirmanni héraðshermanna til að hefja þróun framkvæmdaskjala. En kallið barst aldrei áður en stríðið hófst. Að auki sýnir nýjasta skýrslan í maí að margir þjálfunarviðburðir voru haldnir í hernum, svo sem vettvangsferðir, aðferðafræðiþjálfun fyrir herforingja o.s.frv. Því gat enginn tekið að sér að þróa framkvæmdaskjöl um ríkið landamæravarnaáætlun.
Hins vegar miðuðu allar skipanir ZapOVO höfuðstöðvanna að því að skapa sjálfsagða andrúmsloft í hugum undirmanna. „Sekkpípurnar“ með samþykki landamæravarnaáætlunar ríkisins sem við höfðum þróað, annars vegar augljósan undirbúning óvinarins fyrir afgerandi aðgerðir, sem við fengum ítarlegar upplýsingar um í gegnum leyniþjónustuna, gerðu okkur hins vegar algjörlega ráðvillt. og settu okkur upp til að leggja ekki alvarlega áherslu á þær aðstæður sem upp koma.
L.M. Sandalov hershöfðingi (fyrrum hershöfðingi 4. hersins):
Í apríl 1941 fékk stjórn 4. hersins tilskipun frá höfuðstöðvum Zapovovo, þar sem nauðsynlegt var að þróa áætlun til að ná til virkjunar, einbeitingar og dreifingar hermanna í Brest-átt. Þar kom fram að „til að ná til virkjunar, einbeitingar og dreifingar hermanna er öllu yfirráðasvæði héraðsins skipt í herþekjusvæði...“. Í samræmi við umdæmistilskipunina var gerð herþekjuáætlun. Við mat á því skal tekið fram að það var í samræmi við tilskipun héraðsins, þar sem í meginatriðum var búið að ákveða öll helstu mál fyrir herinn - tilgreindir voru úthlutaðir herafla fyrir skjólsvæðið, vígstöðvar þeirra kl. bardagaviðvörun, frestir fyrir viðbúnað hersveita, verkefni og röð framkvæmda þeirra, og þar af leiðandi villur í ákvörðun héraðsstjórnarinnar um skjól, færðust sjálfkrafa yfir á heráætlunina.
Helsti galli héraðs- og heráætlunar var óraunveruleiki þeirra. Verulegur hluti þeirra hermanna sem veitt var til að sinna verkefnum var ekki enn til. Til dæmis voru 13. her, sem var falið það verkefni að búa til verndarsvæði á milli 10. og 4. hers, og 14. vélvædda hersveitin, sem var hluti af 4. her, í mótun. Koma sumra mynda á ný svæði ef til hernaðarátaka kæmi var áætlað á þeim tíma að þær gáfust ekki til að taka þátt í að leysa yfirbyggðarverkefni (100. fótgönguliðsdeild með komufrest á M-3). Slík skipulagning um sameiningu hermanna að landamærunum var fyrirfram dæmd til að mistakast. Og svo varð það. Deildin kom ekki sem hluti af 4. hernum hvorki á þriðja degi stríðsins né síðar.
Hershöfðingi V.S. Popov (fyrrverandi yfirmaður 28. byssusveitar 4. hersins):
Landamæravarnaáætlun ríkisins var ekki tilkynnt mér, sem yfirmanni 28. Rifle Corps.
Hershöfðingi M. A. Zashibalov (fyrrum yfirmaður 86. fótgönguliðadeildar 10. hers):
1. maí 1941 var varnarsvæði deildarinnar búið að búa til í ágúst 1940. Seinni hluta maí vorum við herforinginn kallaðir í höfuðstöðvar 10. hersins. Þar vakti hershöfðinginn, LI Lapin hershöfðingi, athygli okkar á ákvörðun herforingjans um að byggja upp og útbúa nýja deildarvarnarlínu. Fyrir 1. júní var henni skipað að framkvæma könnun á herdeildum og varnarsvæðum herfylkis, stórskotastöðvum, stjórn- og eftirlitsstöðvum.
Varnarvinnuáætlun var samþykkt. Byggt á ákvörðuninni sem ég tók, þróaði höfuðstöðvar deildarinnar skipun og fyrirhugaða samspilstöflu til að halda varnarbaráttu á nýja svæðinu.
Áætlanir voru þróaðar fyrir allar einingar deildarinnar til að koma þeim á bardagaviðbúnað [þeir] voru geymdir í öryggisskápum herforingjanna í lokuðum umslögum. Krufning var leyfð samkvæmt staðfestu merki.
Foringjar riffil- og stórskotaliðsherdeilda, einstakar herfylkingar og deildir þekktu verkefnin og þróuðu í samræmi við það lausnir og bardagaskipanir til varnar landamærum ríkisins.
S.I. Gurov ofursti (fyrrum starfsmannastjóri 49. fótgönguliðadeildar 4. hers):
Í lok mars eða byrjun apríl vorum við deildarforinginn kallaðir í höfuðstöðvar 4. hersins. Þar var ákvörðunin loks tekin, gerð áætlun og skrifuð bardagaskipun fyrir sveitirnar til að verja svið deildarinnar. Öll skjöl voru sett í umslög, innsigluð með innsigli höfuðstöðva hersins og síðan færð til höfuðstöðva deildarinnar, þar sem þau voru geymd í öryggisskápnum mínum ásamt „rauða pakkanum“.
Við gátum ekki byggt upp eldvarnarkerfi fyrir deildina með hliðsjón af eldi víggirtu svæðisins, þar sem höfuðstöðvar hennar neituðu að gefa út þessi gögn, með vísan til þess að höfuðstöðvar ZapOVO bannaði að veita upplýsingar um þessi mál.
A. S. Kislitsyn ofursti (fyrrum starfsmannastjóri 22. skriðdrekadeildar 14. vélrænna hersveitarinnar):
Um mars-apríl 1941 var deildarforinginn, ég sjálfur, yfirmenn aðgerðadeildar og fjarskipta kallaðir í höfuðstöðvar 4. hersins (Kobrin).
Innan 2-3 daga gerðum við áætlun um að hækka deildina í bardagaviðbúnaði, sem innihélt skjöl eins og skipun um að ganga á styrktarsvæðið, útvarps- og símasamskiptamyndir og leiðbeiningar til deildarstjóra ef til bardaga kemur. viðvörun. Engin áform voru uppi um að styrkja deildina.
Það var stranglega bannað að kynna jafnvel yfirmönnum hersveita og deilda innihaldi þróaðra skjala. Auk þess var óheimilt að útbúa athugunar- og stjórnstöðvar á því svæði þar sem mótunin var einbeitt, þó að það mál væri borið upp af merkjamönnum.
Önnur spurning.
Frá hvaða tíma og á grundvelli hvaða röð hófu verndarhermenn að fara inn á landamæri ríkisins og hversu margir þeirra voru sendir á vettvang áður en stríðið hófst?
Hershöfðingi P.I. Lapin (fyrrum hershöfðingi 10. hersins):
Miðað við þá staðreynd að nokkrum dögum áður en stríðið hófst hófu héraðshöfuðstöðvarnar að skipuleggja stjórnstöð, var yfirmaður ZapOVO hersins meðvitaður um tímasetningu hugsanlegs stríðs. En af einhverjum ástæðum krafðist hann ekki neinna aðgerða af okkur.
Við þessar aðstæður tókst okkur sjálfstætt að undirbúa aðeins tvær stjórnstöðvar á vettvangi (í skóginum, 18 km vestur af Bialystok, á milli Zhednya og Valily stöðvanna), og einnig fluttum við höfuðstöðvar riffilsveitarinnar: 1. til Viziu, 5. til Zambrov.
Á landamærum ríkisins, á hersvæðinu, unnu allt að 70 herfylkingar og deildir með samtals 40 þúsund manns varnarvinnu. Dreifðir meðfram 150 km vígstöðvum og á miklu dýpi, illa eða algjörlega óvopnaðir, gátu þeir ekki verið raunverulegt afl til varnar landamærum ríkisins. Þvert á móti byrjaði starfsfólk bygginga-, herfylkingarinnar og riffilherfylkingarinnar, við fyrstu árás óvinaflugvéla, án vopna og stórskotaliðsstuðnings, að hörfa til austurs og skapaði læti í afturhlutanum.
Og hvaða önnur viðbrögð gætu hafa verið, til dæmis meðal starfsmanna 25. og 31. skriðdrekadeilda 13. vélvæddu sveitarinnar, sem í stríðsbyrjun var með nokkra þjálfunarskriðdreka, allt að 7 þúsund manns í hverjum, algjörlega óvopnaðir. .
Major General B. A. Fomin (fyrrum staðgengill yfirmanns rekstrardeildar ZapOVO höfuðstöðva):
Deildirnar hófu að dreifa sér til landamærasvæða í gönguröð í apríl-maí 1941. Vélræn stórskotalið og vöruhús í NZ voru flutt með járnbrautum. Eftirfarandi sveitir fluttust: 85. riffildeildin - svæði vestan við Grodno, 21. byssusveitin - frá Vitebsk norðvestur og norður af Lida, 49. og 113. byssudeildin - vestan við Belovezhskaya Pushcha, sú 75. - frá Mozyr til Malority-héraðs, 42. - frá Bereza-Kartuzskaya til Brest og lengra norður.
Um miðjan júní var stjórn 47. Rifle Corps skipað að flytja með járnbrautum til Obuz-Lesny svæðisins fyrir 21.-23. júní. Á sama tíma fóru 55. (Slutsk), 121. (Bobruisk), 143. (Gomel) riffildeildir þangað í sameinaðri göngu og 50. riffildeildin frá Vitebsk til Gainovka-héraðs.
Áður en stríðið hófst var hermönnum bannað að taka upp varnarstöður á svæðum þeirra við landamæri ríkisins.
Þegar loftárásin hófst (kl. 03:50 22. júní) og stórskotaliðsárás (kl. 04:00 22. júní) hafði óvinurinn tekist að snúa við og taka upp varnir við landamæri ríkisins: í 3. her. - stjórn á 4. fótgönguliðsherdeild, 27. og 56. fótgönguliðsdeild; í 10. - stjórn á 1 og 5 sk, 2, 8, 13 og 86 sd; í 4. - 6 og 75 riffildeildum. Í framfaraferlinu var ráðist á þá: í 3. her - 85 fótgönguliðsdeild, í 4. her - 42 fótgönguliðsdeild.
Hershöfðingi G.V. Revunenkov (fyrrverandi hershöfðingi 37. fótgönguliðsdeildar 3. hers):
Þann 17. júní 1941 var ég, yfirmaður 1. riffilsveitarinnar, D. Rubtsov hershöfðingi, og deildarforinginn, A. E. Chekharin ofursti, kvaddir í héraðshöfuðstöðvarnar. Okkur var sagt að 37. fótgönguliðsdeildin ætti að leggja af stað til Lida vettvangsbúðanna, þó ljóst væri að endurskipunin væri að eiga sér stað með tilliti til þess að senda herlið á landamæri ríkisins. Þeim var skipað að hafa allt með sér til lífstíðar í búðunum.
Tvær hersveitir lögðu af stað frá Lepel í gönguröð og hlutar Vitebsk-varðliðsins voru sendir með járnbrautum. Stöðurnar voru samdar út frá meginreglunni um auðvelda flutninga, þannig að höfuðstöðvar deildarinnar fylgdu á eftir án fjarskiptasveitar og skotfærin voru í lokastigi.
Við lærðum um upphaf stríðsins klukkan 12 þann 22. júní á Bogdanow stöðinni af ræðu V. M. Molotov. Á þessum tíma voru sveitir deildarinnar enn að komast áfram, ekkert samband var við þær, hvorki foringi né höfuðstöðvar vissu um aðstæður.
1. L. M. Sandalov, yfirmaður 4. hersins 2. A. S. Kislitsyn, yfirmaður 22. skriðdrekadeildar 3. M. S. Zashibalov, yfirmaður 86. fótgönguliðadeildar 4. G. V. Revunenkov, herforingi 37. 1. fótgönguliðsdeild
Athugasemd.
Í fyrsta lagi er rétt að benda á að herforingjar og herforingjar benda á gerð og stöðuga aðlögun verndaráætlana sem hefjast í janúar 1941. Nokkrir herforingjar gefa til kynna að verið hafi verið að skýra varnarsvæði sveita þeirra (10. her: 86. fótgönguliðsdeild (M . Zashibalov), 4. her: 49. fótgönguliðsdeild (S. Gurov)).
Um miðjan júní framkvæmdi ZapOVO, eins og önnur umdæmi, skipunina um að færa djúpar deildir nær landamærunum sem komið var á með hlífðaráætlunum. En ekki tókst öllum sveitunum að komast á staðinn sem þeim var bent á (í upphafi stríðsins fann þær á veginum án upplýsinga og nákvæms skilnings á því sem var að gerast). Starfsmannastjóri ZapOVO V. Klimovskikh gaf fyrirmæli um að deildir yrðu sendar á vettvang alveg fram að stríðsbyrjun 21. júní.
Ekki einn einasti yfirmaður gaf til kynna að sveitir ættu að vera viðbúnar til bardaga. Að þessu leyti er ástandið í ZapOVO sláandi ólíkt PribOVO, þar sem flestir hermenn voru sendir á vettvangi sínum samkvæmt verndaráætlun.
Höfuðstöðvar héraðsins skipulögðu stjórnstöð sína innan fárra daga, en engin slík fyrirmæli voru í 10. her. Auk þess máttu núverandi stjórnstöðvar ekki hafa nauðsynlegan fjarskiptabúnað. Höfuðstöðvar 10. hersins skipulögðu sjálfstætt tvær stjórnstöðvar.
Kyiv Special Military District
Fyrsta spurning.
Hefur áætlun um varnir landamæra ríkisins verið send hermönnum, að því er þeir snertir; hvenær og hvað var gert af stjórn og höfuðstöðvum til að tryggja framkvæmd þessarar áætlunar?
Hershöfðingi M. A. Purkaev (fyrrum hershöfðingi í Kyiv Special Military District):
Landamæravarnaáætlun ríkisins var send hermönnum. Þróun þess var framkvæmd í apríl af starfsmannastjóra héraðsins, aðgerðadeild og yfirmönnum hers og aðgerðahópa höfuðstöðva þeirra. Fyrstu tíu dagana í maí voru heráætlanir samþykktar af héraðsherráðinu og færðar til höfuðstöðva hersins. Heráætlanir samkvæmt stjórnsýsluskjölum voru þróuð fyrir vígaskipanirnar.
Foringjar þeirra og herforingjar kynntu sér skjöl sveitanna í höfuðstöðvum hersins og að því loknu voru þau flutt til herforingjanna til geymslu í lokuðum umbúðum til um það bil 1. júní.
Allar sveitir og höfuðstöðvar myndunar höfðu viðvörunaráætlanir. Áætlun um varnir landamæra ríkisins átti að koma í framkvæmd með símskeyti frá herráði héraðsins (með þremur undirskriftum) sem ég beindi til herforingja og yfirmann riddaraliðsins (foringi 5. Riddaralið, hershöfðingi F.V. Kamkov). Í fylkingum og einingum átti að framkvæma aðgerðaáætlunina samkvæmt skilyrtum símskeytum frá herráðum hersins og yfirmanni riddaraliðsins sem tilkynnti viðvörun.
Hershöfðingi I. Kh. Bagramyan (fyrrum yfirmaður aðgerðadeildar KOVO höfuðstöðvanna):
Landamæravarnaáætlun ríkisins var send hermönnum, að því er þeir snerti, sem hér segir: hermennirnir sem veittu beinlínis skjól... höfðu nákvæmar áætlanir og skjöl til og með hersveitinni; hersveitir héraðsins sem eftir voru (fimm riffilsveitir, sjö vélvæddar sveitir sem ekki höfðu enn lokið myndun og styrkingardeildum) höfðu innsiglað umslag með bardagaskipun og öllum leiðbeiningum um bardagastuðning við úthlutað verkefni, geymt í öryggishólfi sveitarfélagsins. samsvarandi starfsmannastjóra stofnunarinnar.
Notkunaráætlunin og skjölin í öllum smáatriðum voru þróuð í höfuðstöðvum umdæmisins eingöngu fyrir sveitir og deildir. Bændurnir gátu aðeins komist að þeim út frá skjölunum sem voru í lokuðum umslögum eftir að þau voru opnuð.
Hershöfðingi 3. 3. Rogozny (fyrrverandi hershöfðingi 1. riffilsveitar 5. hersins):
Um miðjan maí 1941 þróuðu höfuðstöðvar 5. hersins áætlun um að ná yfir landamæri ríkisins. Það var kynnt fyrir honum í höfuðstöðvum hersins af: yfirmanni 15. rifflisveitarinnar, I. I. Fedyuninsky ofursti, mér sjálfum og hersveitarforingjunum: G. I. Sherstyuk hershöfðingi, M. P. Timoshenko ofursti (foringjar 45. og 62. fótgönguliðsdeildarinnar, í sömu röð). Hjá sveitinni og höfuðstöðvum deilda voru ekki skjöl sem tengdust varnaráætluninni, en þau þekktu verkefnin og varnaráætlanir einkaaðila... Deildirnar könnuðu varnarlínur sínar, ákváðu orrustuskipanir, gerðu grein fyrir skipulagi orrustustjórnar... Allt sem varðaði hersveitir voru sendar þeim beint á jörðu niðri og ákvarðanir sem teknar voru voru samþykktir deildarforingjar.
Hershöfðingi GI Sherstyuk (fyrrum yfirmaður 45. fótgönguliðadeildar 5. hers):
Áætlunin um varnir landamæri ríkisins frá höfuðstöðvum 15. herdeildarinnar og 5. hersins var aldrei send mér, sem yfirmaður 45. byssudeildar, og bardagaaðgerðir herdeildarinnar [I] sem beitt var skv. leiðbeinandi áætlun sem ég og hershöfðinginn Chumakov ofursti þróuðu og færði foringjum herdeilda, herfylkja og herdeilda.
P. Novikov ofursti (fyrrum starfsmannastjóri 62. fótgönguliðadeildar 5. hersins):
Mér sýnist að engin deiliskipulag hafi verið til um landamæravörn, heldur hafi deiliskipulagið verið hluti af hernum. Skiptingin hafði aðeins áætlaða ræmu meðfram framhliðinni og í dýptinni. Þannig að í byrjun apríl 1941 var ég, sem og herforingjar 87. og 45. riffildeildar, kallaðir í höfuðstöðvar 5. hersins, þar sem við í aðgerðadeildinni fengum kort og gerðum persónulega útdrætti úr heráætluninni. fyrir að útbúa röndina okkar í verkfræðilegu tilliti.
Major General P. I. Abramidze (fyrrum yfirmaður 72. fjallabyssudeildar 26. hersins):
Fyrir árás nasista Þýskalands á Sovétríkin þekktum við hersveitarforingjarnir ekki virkjunaráætlunina (MP-41), en eftir að hún var opnuð voru allir sannfærðir um að varnarvinna við landamæri ríkisins og stjórnstöð æfði á vettvangi. voru byggðar á aðalskipulagi KOVO, samþykkt af aðalstarfsmönnum.
Hershöfðingi P.V. Chernous (fyrrum starfsmannastjóri 72. fjallabyssudeildar 26. hersins):
Áætlunin um að verja landamæri ríkisins var send herdeildum deildarinnar af stjórn 8. Rifle Corps. Hins vegar var hún ekki samin samkvæmt skipulagi fjallskiladeildar heldur riffildeildar. Staðreyndin er sú að vorið 1941 hóf deildin umskipti yfir í starfslið fjallskiladeildar, en 22. júní hafði hún ekki lokið þessari starfsemi.
S. F. Gorokhov hershöfðingi (fyrrum starfsmannastjóri 99. fótgönguliðadeildar 26. hersins):
Landamæravarnaáætlun ríkisins barst í febrúar-mars 1941 í höfuðstöðvum 26. hersins í lokuðu umslagi og var ekki unnið í gegn hjá okkur. En jafnvel áður en hann var kynntur sagði herforinginn, hershöfðingi F. Ya Kostenko, persónulega mér og deildarforingjanum, N. I. Dementyev ofursta, afmörkunarlínur varnargeirans sveitarinnar og hersveitanna, staðsetningu stjórn- og eftirlitsstöðva. og stórskotastöðvar. Að auki skipaði sérskipun deildinni að undirbúa forgrunn Przemysl víggirtu svæðisins og grafa skotgrafir á svæði þess.
Höfuðstöðvar deildarinnar og landamæradeildarinnar þróuðu áætlun um að ná yfir landamæri ríkisins samkvæmt tveimur valkostum - ef um skemmdarverk og hugsanlegt stríð að ræða.
Önnur spurning.
Frá hvaða tíma og á grundvelli hvaða röð hófu verndarhermenn að fara inn á landamæri ríkisins og hversu margir þeirra voru sendir á vettvang áður en stríðið hófst?
Hershöfðingi M.A. Purkaev (fyrrum starfsmannastjóri KOVO):
Þann 13. eða 14. júní lagði hann fram tillögu um að draga riffildeildir til baka á línu Vladimir-Volyn víggirtu svæðisins, sem hefur ekki vopn í varnarmannvirkjum sínum. Héraðsherráðið féllst á þessi sjónarmið og gaf yfirmanni 5. hersins viðeigandi fyrirmæli.
Hins vegar, morguninn eftir, sakaði M.P Kirponos hershöfðingi, í viðurvist fulltrúa í herráðinu, mig um að vilja framkalla stríð. Strax frá skrifstofu minni hringdi ég í yfirmann herráðsins og tilkynnti um ákvörðunina. G.K. Zhukov fyrirskipaði brottflutning hermanna til UR-línunnar og fylgdist með felulitum.
Hershöfðingi I. Kh. Bagramyan (fyrrum yfirmaður aðgerðadeildar KOVO höfuðstöðvanna):
Þekjandi hermenn voru staðsettir beint nálægt landamærunum og hófust þegar stríðsátök braust út. Framganga þeirra í undirbúnar stöður var bönnuð af aðalstarfsmönnum.
Varaliðir fluttu út af vígstöðvum: riffilsveitir - fimm dögum áður en stríðið hófst, en hafði ekki tíma til að fara; vélvædd sveit - 22. júní.
P. A. Novichkov ofursti (fyrrum starfsmannastjóri 62. fótgönguliðadeildar 5. hersins):
Hlutir deildarinnar, á grundvelli skipana frá höfuðstöðvum hersins, lögðu af stað frá Kivertsy-búðunum aðfaranótt 16. júní. Eftir að hafa farið tvær næturgöngur, að morgni 18. júní, náðu þeir varnarsvæðinu. Þeir tóku þó ekki varnarlínuna, heldur einbeittu sér að skógunum og byggðunum nálægt henni. Þessar aðgerðir voru gerðar undir því yfirskini að þeir fluttu á nýjan stað. Bardagaþjálfun hófst hér.
Hinn 19. júní gerðu hersveitarmenn könnun á varnarsvæðunum, en allt var þetta gert með óvissu, ekki var talið að stríð myndi brjótast út fljótlega. Við trúðum því ekki að við værum að fara að berjast og tókum allt sem var óþarft fyrir bardagann. Fyrir vikið ofhlaðin þeir bíla sína og hestaflutninga með ofgnóttum eignum.
Major General P. I. Abramidze (fyrrum yfirmaður 72. fjallabyssudeildar 26. hersins):
Tvær riffilhersveitir (187. og 14. riffilhersveitir) deildarinnar hafa verið staðsettar nálægt landamærum ríkisins síðan í ágúst 1940.
Þann 20. júní 1941 fékk ég eftirfarandi dulkóðaða skilaboð frá hershöfðingjanum: „Allar einingar og einingar sveitar þinnar sem staðsettar eru á landamærunum sjálfum verða að vera færðar aftur um nokkra kílómetra, það er að segja til línunnar með undirbúnum stöðum. Ekki bregðast við ögrun frá þýskum herdeildum fyrr en þær brjóta gegn landamærum ríkisins. Allar sveitir deildarinnar verða að vera viðbúnar til bardaga. Skilaðu aftökuna fyrir sólarhring þann 21. júní 1941.“
Nákvæmlega á tilteknum tíma tilkynnti ég í símskeyti að pöntunin hefði verið framkvæmd. Í skýrslunni var yfirmaður 26. hersins, hershöfðingi F. Ya Kostenko, sem var falið að athuga framkvæmdina. Erfitt er að segja til um af hvaða ástæðum varnarstaða var ekki leyfð, en óvinurinn nýtti sér það í upphafi hernaðar.
S. F. Gorokhov hershöfðingi (fyrrum starfsmannastjóri 99. fótgönguliðadeildar 26. hersins):
Áður en stríðið hófst voru engar skipanir um að hersveitir skyldu fara inn á varnarsvæðin. Aðeins stórskotaliðshersveitirnar, eftir skipun yfirmanns 18. rifflisveitarinnar, hershöfðingja M.G Snegov, voru fluttar inn í skóga nálægt fyrirhuguðum skotstöðum. Þegar stríðið braust út gaf hann misvísandi skipanir: riffilhersveitirnar skyldu taka sér varnarstöðu og stórskotaliðsherdeildirnar skyldu ekki hefja skothríð fyrr en annað verður tilkynnt. Þrátt fyrir ítrekaðar kröfur okkar, þar til klukkan 10 þann 22. júní, var beiting stórskotaliðs óheimil.
Hershöfðingi N.P. Ivanov (fyrrum hershöfðingi 6. hersins):
Þegar óvinurinn gerði skyndilega árás, voru stórskotaliðsmenn, vélbyssumenn og vígamenn saman komnir. Vegna þessa voru tengslin skipulagslega sundurleit. Sumir hermannanna voru staðsettir í búðunum og voru með vopna- og hergögn á varanlegum staðsetningarstöðum.
Samkvæmt fyrirmælum yfirmanns Kyiv Special Military District var bannað að flytja yfirsveitir að landamærunum.
Aðalhershöfðingi A. M. Baranov (fyrrverandi starfsmannastjóri 17. Rifle Corps):
Inngangur eininga að landamærum ríkisins hófst fyrri hluta júnímánaðar undir því yfirskini að þeir stunduðu hreyfanlegar búðir. Þeir síðarnefndu voru staðsettir djúpt í varnarsvæðunum. Einingarnar voru staðsettar í tjöldum og stunduðu kennslu samkvæmt áætlun. Jafnframt voru varnarstöður bættar í verkfræðilegu tilliti. Skotfærin voru tilbúin til afhendingar til starfsmanna.
Major General F. N. Smekhotvorov (fyrrum yfirmaður 135. fótgönguliðadeildar 5. hers):
18. júní 1941 lagði 135. fótgönguliðsdeildin af stað frá fasta kantónusvæðinu (Ostrog, Dubno, Kremenets) og í lok 22. júní kom ég til Kivertsy (10-12 km norðaustur af Lutsk) í þeim tilgangi að gangast undir þjálfun í búðum samkvæmt skipun herforingja.
Engar skipanir bárust um að koma sveitum sveitarinnar í hernaðarviðbúnað áður en stríðið hófst, og þegar herdeildin varð fyrir vélbyssuskoti úr lofti í göngunni að morgni 22. júní, fengu höfuðstöðvar hersins fyrirmæli: „ Ekki láta undan ögrun, ekki skjóta á flugvélarnar."
Skipunin um að koma sveitunum í bardagaviðbúnað og hrinda virkjunaráætluninni í framkvæmd var aðeins gefin að morgni 23. júní, þegar þær voru í Kivertsy...
N. L. Loginov ofursti (fyrrum yfirmaður 139. fótgönguliðadeildar 6. hersins):
Deildin var staðsett í Chertkov og nærliggjandi byggðum. Í upphafi stríðsins voru fjórar riffilsveitir og tvær stórskotaliðsdeildir við varnarframkvæmdir 20-25 km suðvestur af Chernivtsi, vélstjórnarherfylki deildarinnar og hersveitir 20-25 km norðvestur af Lvov og ein riffilherfylki gætti umdæmisaðstöðu í Ternopil.
Að morgni 17. júní barst mér kóðuð símskeyti frá yfirmanni 37. Rifle Corps: „Til að stunda heræfingar ættu deildirnar að einbeita sér að Peremyshlyany svæðinu, sem þær munu leggja af stað að morgni 18. júní meðfram leið: Chertkovo, Buchach, Gadich, Rohatyn. Við beiðni minni um að safna sveitum og sveitum deildarinnar til að sinna þessu verkefni svöruðu þeir: „Farðu á æfinguna með tiltækum starfsmönnum, við leyfum ekki að herfylkingar séu fjarlægðar úr vinnu og öryggisgæslu.“
Þannig fór deildin, sem samanstóð af fjórum riffilsveitum, þremur stórskotaliðsherfylkingum og sérsveitum, inn á æfingasvæðið.
1. I.X. Bagramyan, yfirmaður aðgerðadeildar KOVO höfuðstöðvanna 2. S. F. Gorokhov, starfsmannastjóri 99. fótgönguliðadeildar 3. G. I. Sherstyuk, yfirmaður 45. fótgönguliðadeildar 4. F. N. Smekhotvorov, yfirmaður 135. fótgönguliðadeildar
Athugasemd.
Höfuðstöðvar hersins vissu um landamæravarnaáætlunina og svæðin sem þeim var trúað fyrir (þau voru að vinna á eigin varnarsvæðum). Deildar- og herforingjar fengu viðeigandi pakka (opnaðir eftir sérstökum fyrirmælum).
Að auki voru deildarforingjarnir stilltir innan svæðis varnarliðs síns. Nokkrir höfundar minningargreina gefa til kynna að þeim hafi verið sagt frá varnarsvæðum og skotstöðum. Þeir framleiddu: „útdrætti úr áætlun hersins um að útbúa hljómsveitir sínar í verkfræðilegu tilliti. Þetta á fyrst og fremst við um deildir sem náðu beint yfir landamærin. Margir yfirmenn sveitanna sem staðsettir voru í djúpum yfirráðasvæðisins vissu ekkert um áætlanir og aðgerðir þeirra.
Í endurminningum sínum skrifar K. Rokossovsky (fyrrverandi yfirmaður 9. vélrænna hersveitarinnar sem tilheyrir KOVO) að umdæmisstjórnin hafi ekki upplýst hann um verndaráætlanir og aðgerðir 9. vélrænna hersveitarinnar. K. Rokossovsky frétti af upphafi stríðsins síðdegis 22. júní, frá hefðbundnum símtölum til höfuðstöðva héraðsins.
Sumir herforingjar frá KOVO fréttu um upphaf stríðsins aðeins 23. júní. Það er, jafnvel eftir árásina vissu ekki allar hersveitir af henni. Þetta þýðir að ekki voru allir settir á varðbergi. Hversu ásættanlegt er þetta ástand? Að minnsta kosti að teknu tilliti til þeirrar staðreyndar að öll umdæmi fengu skipun frá hershöfðingjanum um eitt að morgni 22. júní um að „vera í fullum vígbúnaði“ (16).
Könnunarefnið sýnir mismunandi aðstæður í hverfunum. Ég vil sérstaklega taka það fram að í hverju umdæmi tala foringjar sérstaklega um varnar- eða verndaráætlanir (ef þeir vissu yfirhöfuð einhverjar áætlanir). Áætlun um þekju landamæra hverfisins hófst í janúar-apríl. Til þess að undirbúa hermenn fyrir árás þarf skýra áætlanagerð (aðgerðir hverrar hersveitar eru skipulagðar). Til að skilja áætlanagerðina sem krafist er þarftu að lesa Barbarossa áætlunina. Í sovéskum og þá rússneskum skjalasöfnum fundust ekki einu sinni útlínur af slíkum áætlunum fyrir héruð, her, herdeildir, sem fólu í sér stórfelldar sóknir til mikillar dýptar. Ef slíkar áætlanir fyndust, er ég viss um að þær yrðu örugglega birtar (nefnd A. Yakovlev hefði ekki misst af þessu). Þegar öllu er á botninn hvolft fundu þeir drög að athugasemd A. Vasilevskys um fyrirbyggjandi árás á þýska hermenn sem voru að undirbúa sig (2).
Enn sem komið er, af öllum skjölum, eru aðeins endurskoðaðar áætlanir um að hylja (varnar) landamærin (þróuð niður til hersveitarinnar og herfylkingarinnar) þekktar. Þess vegna spurði hershöfðinginn, í gegnum hersögudeildina, sérstaklega um varnaráform, hvort þeim hefði verið komið á framfæri við hermenn.
 
4. "Hvenær barst skipun um að gera hermenn viðbúnir til bardaga?"
Þriðja spurningin var sem Hersögudeildin spurði hvenær skipun barst um að setja hermennina í bardagaviðbúnað. Reyndar hafði Hersögustofnun áhuga á því hversu viðbúið hermenn væru til hernaðaraðgerða.
Hvar eru hermennirnir: í vetrarverum, í venjulegum venjum, eða á stöðum með hlaðin skotfæri. Það er mikilvægt. Hvers vegna?
Í fyrsta lagi. Hvaða her er þægilegra að ráðast á? Líklegast er sá sem er ekki á vettvangi og hefur ekki undirbúið sig til að berjast á móti, en sefur rólegur í kastalanum. Í þessu tilviki tapar herdeildin fljótt skipulagi sínu og á á hættu að eyðileggjast á skömmum tíma. Mikilvægi þess að koma herliðinu tímanlega í bardagaviðbúnað er ljóst. Á sama tíma geta hermennirnir ekki haft tíma til að hernema varnargarðana, en þeir eru tilbúnir í bardagaaðgerðir (skipulagðar, vopnaðar og búnar öllu sem þarf).
Í öðru lagi. Herinn getur ekki verið í fullum bardagaviðbúnaði í langan tíma. Það er hægt að koma því í fullan bardagaviðbúnað í stuttan tíma til að ráðast á eða hrekja frá sér árásargirni. En að vera í því ástandi að bíða í langan tíma er fullur af lækkun á bardagaviðbúnaði.
Á fyrirstríðstímabilinu höfðu Rauði herinn og sjóherinn eftirfarandi kerfi fyrir bardagaviðbúnað.
Í fyrsta lagi, fyrir Rauða herinn voru tvö stig bardagaviðbúnaðar: stöðugur og fullur. Í öðru lagi voru tvær útgáfur af bardagaviðvörunarkerfinu. Bardagaviðvörun valkostur nr. 1 - án þess að sleppa öllum búnaði, og valkostur nr. 2 - með brottför í fullu gildi. Að auki var æfing „til að prófa bardagaviðbúnað og auka samræmi eininga.
Viðbúnaðartímar sveita á söfnunarsvæðunum voru þannig settir: riffil-, stórskotaliðs- og riddarasveitir 2 klukkustundir á sumrin, 3 klukkustundir á veturna; vélbúnaðar- og tankaeiningar á sumrin 2 klst., á veturna 4 klst. Það er að segja að lyfting herdeilda úr vetrarstöðvum og afturköllun á nýja staði nær landamærunum (sem féllu saman við varnarsvæði þessara eininga) með öllum búnaði þýddi bardagaviðvörun nr.
Fyrir sjóherinn voru þrjú viðbúnaðarstig: Nr. 3 – eðlilegur viðbúnaður, daglegur bardagaviðbúnaður er í gangi; Nr. 2 - nauðsynlegur efnisforði er endurnýjaður, viðbótarskylda er stofnuð, uppsagnir fækkað; Nr. 1 - vopnin eru komin í fullan tilbúinn til notkunar, skipið er tilbúið til að framkvæma bardagaverkefni.
Samkvæmt tilskipunum alþýðuvarnarráðsins sem send var til vesturumdæmanna um miðjan júní (11.-13. júní, þeir fóru að berast til umdæmanna) var nauðsynlegt að draga djúpu deilurnar frá vetrarstöðvum til nýrra tjaldstaða í í samræmi við forsíðuáætlunina (þetta atriði er skýrt tekið fram fyrir ZapOVO). Taktu með þér allt sem þú þarft fyrir bardaga. Úr tilskipun Alþýðumálaráðs varnarmála frá 13. júní nr. 504205 fyrir KOVO (12):
Til að auka bardagaviðbúnað hersveita héraðsins ætti fyrir 1. júlí 1941 að flytja allar djúpdeildir og sveitastjórnir með hersveitum nær landamærum ríkisins í nýjar herbúðir...
Gangan ætti að fara fram á taktískum æfingum, á nóttunni.
Taktu til baka með herliðinu allan færanlegan varasjóð eldsneytis og eldsneytis og smurefna. Til að gæta vetrarbústaðanna skaltu skilja eftir stranglega nauðsynlegan lágmarksfjölda hermanna, að mestu óhæfur í herferðina af heilsufarsástæðum.
Ekki taka fjölskyldur.
Tilskipun dagsett 13. júní send til ZapOVO (24):
Til að auka bardagaviðbúnað hermanna í umdæmunum ætti að koma með allar djúpbyssudeildir og yfirstjórn fótgönguliða með hersveitum til búðanna á þeim svæðum sem verndaráætlunin kveður á um (NCO tilskipun nr. 503859/SS/OV) ).
Það er að segja að afturköllun djúpra deilda nær landamærunum var á sama tíma að koma upp herdeildum á bardagaviðbúnaði - valkostur nr. 2 (með algjörri afturköllun). Leyfðu mér að útskýra hvað afturköllun herdeilda á bardagaviðvörun nr. 2 þýðir. Úr endurminningum V. Simvolokovs (fyrrverandi starfsmannastjóra 49. Rifle Corps) um skipunina sem barst um miðjan júní:
Reglan sagði að sveitin ætti að flytja á tjaldsvæði í Chertkov, Gusyatin svæðinu (KOVO pöntun nr. A1/00231 dagsett 15. júní 1941). Ég leitaði til starfsmannastjóra héraðsins, hershöfðingja Purkaev, með spurningu til að útskýra merkingu skipunarinnar, hann svaraði mér að hann gæti ekki sagt mér neitt meira, ég bað um leyfi til að hafa samband við yfirmann héraðsins, ofursti Hershöfðingi félagi Kirpanos, hann leyfði mér.
Umdæmisstjórinn sagði mér að hvert lið yrði að vera tilbúið til að fara í bardaga, eftir það gæti ég greinilega tilkynnt hersveitarforingjanum, Karpilov hershöfðingja (eins og í skjalinu, réttilega Kornilov), að sveitin væri ekki að fara á tjaldsvæði, en verður að vera tilbúinn til bardagaaðgerða, og sveitin tók allar eigur NZ, skotfæri og skeljar, sem var dreift til sveita og undirsveita, en voru ekki gefnar þeim. 38
Það er að segja að einingar sem eru hækkaðar og sendar á nýjar dreifingarstöðvar verða að vera tilbúnar fyrir bardaga. Það er engin tilviljun að yfirmenn hera og deilda PribOVO-eininga, sem tala um afturköllun sveita sinna á tiltekna staði, gefa jafnframt til kynna að hermenn séu reiðubúnir til bardaga. Þetta er rauður þráður í könnunargögnum fyrir þetta hverfi.
Þann 19. júní kom N. Kuznetsov, alþýðuforingi sjóhersins, flotanum til bardagaviðbúnaðar nr. 2, og nóttina 21.-22. júní til bardagaviðbúnaðar nr. 1 (hæsta í því kerfi).
En þetta voru allt aðgerðir dagana 18-21 júní. Nóttina 21. til 22. júní 1941 fengu umdæmin tilskipun frá Alþýðumálaráði varnarmála nr. 1, þar sem (16):
Ég sendi fyrirskipun alþýðumálaráðs varnarmála um tafarlausa aftöku:
1. Á 22. - 23. júní 1941 er óvænt árás Þjóðverja á vígstöðvum LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO möguleg. Árás getur hafist með ögrandi aðgerðum.
2. Verkefni hermanna okkar er ekki að láta undan neinum ögrandi aðgerðum sem gætu valdið miklum flækjum.
Á sama tíma ættu hermenn Leníngrad-, Eystrasalts-, Vestur-, Kyiv- og Odessa-herumdæmanna að vera í fullum bardagaviðbúnaði til að mæta hugsanlegri óvæntri árás Þjóðverja eða bandamanna þeirra.
ÉG PANNA:
a) að nóttu 22. júní 1941 hernema skotstöðvar á víggirtum svæðum á landamærum ríkisins í leyni;
b) fyrir dögun 22. júní 1941, dreifa öllu flugi, þar með talið herflugi, á vettvangsflugvelli, fela það vandlega;
c) setja allar sveitir í bardagaviðbúnað. Hermenn halda dreifðum og felulitum;
d) koma loftvarnir í bardagaviðbúnað án frekari fjölgunar starfsliðs. Undirbúðu allar ráðstafanir til að myrkva borgir og hluti;
e) stunda ekki aðra starfsemi án sérstakra skipana.
1. N. Kuznetsov alþýðuforingi sjóhersins 2. V. Simvolokov starfsmannastjóri 49. riffilsveitarinnar 3. F. Kuznetsov yfirmaður PribOVO hermanna
Hér var skipun gefin um að hernema „skotstöðvar víggirtra svæða“. Fyrir þetta var stranglega bannað að hernema forvöllinn og landamæravirki þar til sérstök fyrirmæli voru gerð. Það er að segja, hermenn héraðanna, sem þegar eru aldir upp í bardagaviðvörun nr. mínútur). Þessi tilskipun var send til LVO, PribOVO, KOVO, OdVO og afrit fór til sjóhersins.
Hvað var að gerast í héruðum?
Eystrasaltshersvæðið
Staða PribOVO hermanna hefur þegar verið sýnd með könnunargögnum. Þar fylgdi brottflutningi hersins með því að setja þá í bardagaviðbúnað. Þú getur bætt við þetta endurminningar P. Afanasyev (fyrrverandi yfirmaður 1. deildar PribOVO verkfræðihermanna):
Það var öllum augljóst að þeir mættu á eftirlitsstöðina til að halda ekki æfingu, heldur í aðdraganda hugsanlegs stríðs við Þjóðverja, en hvort stríðið myndi í raun hefjast eða hvort allt yrði takmarkað við átök á landamærum einkaaðila var ekki skýr.
Fólk þeystist um í óvissu og sársaukafullri eftirvæntingu í þrjá heila daga.
Í öllum skurðum var búið að ganga frá búnaði og koma í íbúðarhæft form í langan tíma, skipulagsbragurinn minnkaði og aðeins eftirvæntingarspennan fannst í skapinu.
Samskipti við herinn og Riga virkuðu óslitið, allt var rólegt og rólegt. „Hvernig hefurðu það, situr þú?“ spurði einhver starfsmenn höfuðstöðvanna í síma. „Og við sitjum,“ eða þeir hringdu í Riga með beiðni um að koma í íbúðina og ná í gleymt handklæði eða tannbursta.
Yfirleitt var allt eins og í æfingaferðum. Allar deildir eru búnar að undirbúa sig og bíða eftir komu stjórnenda sem setja leikinn af stað en í bili er iðjuleysi og leiðinleg bið. 39
„Í þrjá heila daga“ var fólk í „sársaukafullri eftirvæntingu“. Skoðaðu svör PribOVO yfirmanna við annarri spurningunni aftur (efni í töflunum hér að ofan). Dagana 18.-19. júní voru hersveitir héraðsins settar í bardagaviðbúnað og fluttar til varnarsvæða sem þeir tilgreindu. Sums staðar var unnið að námuvinnslu. 21. júní, 20. júní, 19. júní - hermennirnir voru í bardagaviðbúnaði í þrjá daga. Reyndar má sjá þetta af tilskipunum og skipunum PribOVO (15, 19, 20).
Að auki, að fyrirskipun F. Kuznetsov, þann 21. júní (kl. 14:30), byrjaði að nota rafmagnsleysi í héraðinu (29):
Frá og með kvöldi í kvöld, þar til annað verður tilkynnt, verður rafmagnsleysi komið á í varðstöðum og hersveitum. Útvega ökutækjum myrkvunarbúnað. Skipuleggðu vandlega stjórn á gæðum myrkvunar. Gefðu sérstaka athygli að ástandi felulitunar hermanna og eftirlitsaðferðum úr lofti.
Á hvaða grundvelli gaf F. Kuznetsov slíka skipun?
Það voru líka „skrítingar“ í PribOVO. Samhliða því að koma hermönnunum í bardagaviðbúnað varð vart við andstæðar stundir, einkum í kringum 20. júní kom nefnd frá höfuðstöðvum umdæmisins til stórskotaliðshersveitar 16. byssusveitar 11. hersins. Hershöfðinginn sem stýrði henni fyrirskipaði að markið yrði fjarlægt úr byssunum og afhent til skoðunar á héraðsverkstæðinu í Ríga, 300 kílómetra frá staðsetningu deildarinnar, og leyfði stjórnarliðinu að fara til Kaunas á frídegi til að heimsækja fjölskyldur sínar. .
En almennt voru hermenn héraðsins settir á varðbergi og hertóku varnarsvæði þeirra. Þetta er staðfest af E. Manstein, sem stýrði 56. vélvæddu hersveit 4. skriðdrekahópsins, sem fór fram í Eystrasaltsríkjunum:
Almenn tilfinning frá óvininum var sú að hann í fremstu víglínu hafi ekki komið á óvart í sókn okkar, heldur að sovéska herstjórnin hafi ekki reiknað - eða ekki enn gert ráð fyrir - á hann og því ekki hægt að draga stóra herliðið hratt áfram. til ráðstöfunar.
Í fyrstu mættu hermenn okkar beint á landamærunum veikri mótspyrnu, að því er virðist frá herstöðvum óvina. En þeir stöðvuðu fljótlega fyrir víggirtu svæði, sem var sigrað aðeins eftir að 8. Panzer herdeildin braust í gegnum óvinastöður norður af Memel (Klaipeda) um hádegi. 41
Úr dagbók yfirmanns þýska hershöfðingjans F. Halder (skýring: þetta er frá PribOVO hlið):
20. júní 1941.
Upplýsingar um óvininn: Á vissum svæðum varð vart við aukna athygli Rússa. Óvinurinn tekur sér stöðu fyrir framan 8. hersveitina). 42
Þegar E. Manstein metur styrk hersveita Sovétríkjanna, sem kom í ljós í átökunum, benti E. Manstein á djúpa flokk sovéskra hermanna:
Herflokkur Voroshilovs, sem var á móti herflokki okkar norður, hafði aðeins 7 herdeildir á landamærunum, þó að í honum væru 29 fótgönguliðsdeildir, 2 TD og 6 vélar. hersveitir (samkvæmt von Tippelskirch), staðsettar að aftan, nálægt Siauliai, Kovno (Kaunas) og Vilna (Vilnius), og að hluta til jafnvel á Pskov-Opochka svæðinu (þar af leiðandi á Stalín línunni).
Báðir aðrir hópar sovéska hersins (Tímósjenkó og Budyonný) voru einnig djúpt í flokki, þó að í þeim væru sveitirnar sem starfa á landamærasvæðinu mun sterkari. 43
Þessar upplýsingar eru í samræmi við hernaðarráðstafanir sem gerðar voru í vesturumdæmum Sovétríkjanna á grundvelli tilskipana herforingjaráðsins (maí 1941). Maí ná yfir áætlanir sem gerðu ráð fyrir djúpri röðun staða upp að víggirðingunum á gömlu landamærunum (Stalínlínan). Sem var tekið eftir þýsku hershöfðingjunum.
Sérstakt herumdæmi vestra
ZapOVO fékk tilskipun nr. 1 frá alþýðunefndinni klukkan 1:45 þann 22. júní. Í her héraðsins var það sent 2:25-2:35 (16).
Samkvæmt svörum D. Pavlov (foringja ZapOVO) við yfirheyrslur 7. júlí 1941, kemur í ljós að hann kom hermönnum í bardagaviðbúnað og lét alla herforingja vita. Flug var einnig sett í viðbragðsstöðu og dreift (18):
Ég lagði líka til við yfirmenn að setja hermennina í bardagaástand og hernema öll bardagamannvirki og jafnvel ókláruð járnbentri steinsteypu.
Við þessari skipun minni svaraði Kuznetsov að í samræmi við þær leiðbeiningar sem ég hafði áður gefið, hafi hann dreift skothylki til hermannanna og væri nú farinn að hernema mannvirkin.
Yfirmaður 10. hersins, Golubev, greindi frá því að eftir stríðsleikinn hafi höfuðstöðvar sveitar hans verið skildar eftir til að leiða hermennina á þeim stað sem þeir áttu að vera samkvæmt áætluninni. Ég varaði Golubev við að halda hersveitum sínum í fullum bardagaviðbúnaði og bíða frekari skipana minna.
Korobkov, yfirmaður 4. hersins, greindi frá því að hermenn hans væru tilbúnir í bardaga. Hann lofaði að athuga hvort herlið Brest væri tilbúið til bardaga. Þessu benti ég Korobkov á að herstöðin ætti að vera á þeim stað sem hún átti að vera samkvæmt áætluninni og lagði til að þeir færu að framkvæma skipun mína strax.
Yfirmaður flughersins í Kopec-umdæminu og staðgengill hans Tayursky, sem kom í höfuðstöðvar héraðsins mínar, tilkynntu mér að flugið hefði verið komið í fullan bardagaviðbúnað og var dreift á flugvellinum í samræmi við skipun NKO.
1. D. Pavlov, yfirmaður ZapOVO 2. K. Golubev, yfirmaður 10. hersins 3. V. Kuznetsov, yfirmaður 3. hersins
Í orðum, allt er tilbúið, bæði flug og herlið Brest-virkisins eru settar í bardagaviðbúnað - "foringi 4. hersins tilkynnti að hermenn hans væru tilbúnir í bardaga." Þetta þýðir að allar einingar hafa verið teknar til baka frá Brest, þannig að aðeins þær einingar sem kveðið er á um í hlífðaráætluninni standa eftir. Yfirmaður 4. hersins lofaði að kanna viðbúnað Brest-varðliðsins.
Í sömu yfirheyrslu gefur D. Pavlov til kynna að um miðnætti hafi samtal átt sér stað við S. Timoshenko (18 ára):
Við skýrsluna mína svaraði fulltrúi fólksins: „Vertu rólegur og ekki örvænta, safnaðu saman höfuðstöðvum þínum, ef svo ber undir í fyrramálið, kannski gerist eitthvað óþægilegt, en ekki leita að neinni ögrun. Ef það eru einstakar ögrun, hringdu.“
Varnarmálaráð fólksins sendir tilskipun um að hermenn verði viðbúnir bardaga og hernema landamæravirki og segir yfirmanni ZapOVO „róaðu þig... settu saman höfuðstöðvarnar í fyrramálið til öryggis. Hver er að ljúga, tilskipun varnarmálaráðs fólksins eða D. Pavlov?
Hér eru upplýsingar frá Þjóðverjum. Úr skýrslu aðgerðadeildar Herhópamiðstöðvar klukkan 8:00 þann 22. júní 1941:
Sóknin heldur farsællega áfram. Almennt séð er veik mótstaða óvinarins. Svo virðist sem óvinurinn hafi komið á óvart á öllum sviðum.
Brýr yfir ána Zap. Bug, brú nálægt Koden, járnbraut brúin nálægt Brest og brúin á Fronaluv svæðinu voru tekin af hermönnum okkar. Klukkan 6.00 voru framvarðarsveitir okkar komnar að aðallínunni 4 - 5 km austur af Western River. Bug (austan við landamærin). 44
Bilaður sovéskur búnaður nálægt Bialystok
Úr dagbók F. Halder varðandi ZapOVO:
22. júní 1941.
Landamærabrýr yfir Bug og aðrar ár voru alls staðar teknar af hermönnum okkar án baráttu og í fullkomnu öryggi. Til marks um það að sókn okkar gegn óvininum kom á óvart er sú staðreynd að sveitirnar voru teknar í opna skjöldu í kastalanum, flugvélarnar stóðu á flugvellinum, þaktar presennum, og háþróuðu sveitirnar, sem skyndilega réðust á hermenn okkar, spurðu skipun um hvað á að gera. 45
Úr endurminningum G. Guderian:
Nákvæm athugun á Rússum sannfærði mig um að þá grunaði ekkert um fyrirætlanir okkar. Í garði Brest-virkisins, sem sást frá athugunarstöðum okkar, voru þeir að skipta um vörð í takt við hljómsveitarhljóð. Varnargarðarnir meðfram Vestur-Bug voru ekki herteknir af rússneskum hermönnum... Horfurnar á að halda óvæntu augnablikinu voru svo miklar að sú spurning vaknaði hvort við slíkar aðstæður væri þess virði að sinna stórskotaliðsundirbúningi í klukkutíma eins og kveðið var á um. fyrir eftir skipun. 46
Staðan í samanburði við PribOVO er sláandi öðruvísi. Það kemur í ljós að hermenn héraðsins voru ekki settir í bardagaviðbúnað af D. Pavlov. Hermennirnir voru komnir í opna skjöldu og „spurðu stjórnina hvað gera ætti“.
Yfirmaður samskipta ZapOVO A. Grigoriev sagði við rannsóknina (27):
Dómsmaður félagi Orlov. Á ís 79, bindi 4, þú gafst eftirfarandi vitnisburð:
„Frá Minsk tilkynnti yfirmaður fjarskiptahersins mér að efnahernaðardeildin leyfði honum ekki að taka bardagagasgrímur frá NZ. Stórskotaliðsdeild héraðsins leyfði honum ekki að taka skothylki frá NZ og hersveitin hefur aðeins vörðunorm upp á 15 skothylki á hvern hermann og birgðadeildin leyfði honum ekki að taka útieldhús frá NZ. Þannig, jafnvel síðdegis 18. júní, voru ánægðar deildir höfuðstöðvanna ekki meðvitaðar um að stríð væri í nánd... Og eftir símskeyti frá yfirhershöfðingjanum 18. júní voru héraðshermenn ekki settir í bardagaviðbúnað .”
Ákærði. Allt er þetta satt.
"Og jafnvel eftir tilskipun hershöfðingjans frá 18. júní, kom Pavlov ekki hermönnum í bardagaviðbúnað." Hér kemur dagsetningin aftur - 18. júní. Mörg eintök hafa verið brotin af hinni alræmdu tilskipun hershöfðingjans frá 18. júní, sem fyrirskipaði að hermennirnir yrðu viðbúnir bardaga. Þessi tilskipun fannst ekki. Sumir sagnfræðingar telja að það hafi verið til, aðrir telja að það hafi ekki verið. En hreppstjórinn segir að slíkt símskeyti hafi borist frá hershöfðingjanum. Og það eru óbeinar vísbendingar um tilvist þess: að koma herliðum PribOVO, OdVO í bardagaviðbúnað frá 18., koma sjóhernum í bardagaviðbúnað nr. 2 frá 19. júní.
Í ZapOVO, eftir 18. júní, var ekki ein einasta landamæradeild reist og færð að varnarlínum á landamærunum.
Flestar landamæradeildirnar voru áfram í vetrarverum. Þegar þeir draga sig til baka ættu þeir að láta vita sjálfkrafa um að berjast gegn viðvörun nr. Djúpu deildirnar á öðru stigi í ZapOVO voru háþróaðar, en án þess að vera viðbúnar til bardaga (efni úr annarri spurningu A. Pokrovsky um ZapOVO hér að ofan).
Samkvæmt forsíðuáætluninni átti að vera eitt herfylki með stórskotaliðsdeild í Brest-virkinu (minningar L. Sandalovs, fyrrverandi yfirmanns 4. hersins). Þegar árásin var gerð voru tvær riffildeildir (6. og 42.) og ein skriðdrekadeild (22.) staðsettar þar í vetrarverum. Deildum sem ekki var dreift og ekki gert viðvart var einfaldlega eytt.
Hvernig og hvers vegna þetta gerðist kom í ljós við rannsókn nokkurra yfirmanna Vesturhersins. Úr bókun um lokaðan dómstóla í herskóla Hæstaréttar Sovétríkjanna frá 22. júlí 1941 (27):
Ákærði Pavlov. Ákæran á hendur mér er skiljanleg. Ég viðurkenni ekki sjálfan mig sekan um að hafa tekið þátt í hernaðarsamsæri gegn Sovétríkjunum. Ég hef aldrei verið meðlimur í and-sovéskum samsærissamtökum.
Ég játa mig sekan um að ég hafði ekki tíma til að athuga hvort yfirmaður 4. hersins, Korobkov, uppfyllti skipun mína um að flytja hermenn frá Brest. Í byrjun júní gaf ég skipun um að flytja einingar frá Brest til búðanna. Korobkov framkvæmdi ekki skipun mína, sem leiddi til þess að þrjár herdeildir voru sigraðar af óvininum þegar hann fór úr borginni
Ákærði Korobkov. Enginn gaf fyrirmæli um að draga einingar frá Brest. Ég persónulega hef ekki séð slíka pöntun.
Brest vígi eftir árásina
Ákærði Pavlov. Í júní, að minni pöntun, var yfirmaður 28. riffilsveitarinnar, Popov, sendur með það verkefni að rýma alla hermenn frá Brest til búða fyrir 15. júní.
Ákærði Korobkov. Ég vissi ekki af þessu. Þetta þýðir að Popov verður að sæta refsiábyrgð fyrir að fylgja ekki skipunum herforingjans.
Þeir kenna hver öðrum um. Hvort D. Pavlov gaf skipun um að draga hermenn frá víginu og hverjir hafi ekki framkvæmt það er enn óljóst. En hér má benda á mikilvægan punkt: Héraðsstjórinn vissi að draga þurfti hermennina frá víginu. Og hann nefnir dagsetninguna fyrir brottflutning hersins, 15. júní. Ég minni á að 13. júní fékk ZapOVO tilskipun um að auka viðbúnað hermanna. Raunar staðfesti D. Pavlov að fyrirskipun hafi verið um að dreifa héraðshermönnum sem reyndist ekki hafa verið framkvæmd. En þetta er bara lítill þáttur í sögu Vesturhersins.
Nánast allt herlið í þessu umdæmi var í kastalanum, þvert á orð fyrrverandi umdæmisstjóra. Kannski hafa allir herforingjarnir í héraðinu logið að honum? Er það mögulegt? Fyrir vikið kom upphaf stríðsátaka fyrir hersveitir vesturhéraðsins algjörlega á óvart. Snúum okkur að endurminningum S. Gurov (fyrrverandi starfsmannastjóra 49. fótgönguliðadeildar 4. her) frá júní 1941 til apríl 1945, hann var í þýskum haldi. Það var deild hans sem þurfti að verjast á Brest víggirtu svæðinu:
Deildin kom inn í orrustuna við afar óhagstæð skilyrði fyrir hana: skyndilega var fellibylsskoti frá óvininum úr öllum gerðum vopna rignt yfir sofandi fólkið og á sama tíma hófust loftsprengjuárásir. Herfylkingarnar sem unnu á UR voru skotnar beint í tjöld með vélbyssum og sprengjuvörpum. Stórskotaliðsgeymslur, bensíngeymslur, vöruhús með búnaði og matvælum eyðilögðust af flugvélum innan 10 mínútna...
Ef deildinni hefði verið gert viðvart með minnst tíu klukkustunda fyrirvara hefði staðan verið allt önnur. 47
Fyrir vikið barst deildin fljótt, án þess þó að hafa tíma til að snúa sér í geira sínum og taka slaginn. Lýsingin á upphafi stríðsins sem S. Gurov gaf endurómar algjörlega fjölmargar kvikmyndir um varnir Brest-virkisins. Skotárásin á kastalann, afklæddir hermenn hlaupa út og heilsa Þjóðverjum með öllu sem til kom - þetta snýst um vestræna sérherinn.
Úr endurminningum P. Lapin (fyrrverandi hershöfðingi 10. hersins):
Allar skipanir ZapOVO höfuðstöðvanna miðuðu að því að skapa sjálfsagða andrúmsloft í huga undirmanna. „Sekkpípurnar“ með samþykki landamæravarnaáætlunar ríkisins sem við höfðum þróað, annars vegar augljósan undirbúning óvinarins fyrir afgerandi aðgerðir, sem við fengum ítarlegar upplýsingar um í gegnum leyniþjónustuna, gerðu okkur hins vegar algjörlega ráðvillt. og settu okkur upp til að leggja ekki alvarlega áherslu á þær aðstæður sem upp koma. 48
Við réttarhöldin 22. júlí lýsti yfirmaður samskipta ZapOVO A. Grigoriev ástandi héraðsins fyrir stríð á eftirfarandi hátt (27):
Dómsmaður félagi Orlov. Þegar þú vitnar um ástandið í höfuðstöðvum héraðsins áður en stríðið hófst segir þú:
„Stríðið sem hófst 22. júní kom vestræna sérhernum í opna skjöldu. Friðsæla stemningin sem ríkti í öllum höfuðstöðvunum barst vissulega til hermannanna. Aðeins þessi „ánægja“ getur útskýrt þá staðreynd að flugvélin lenti á jörðu niðri í þýskri árás. Höfuðstöðvar hersins voru í vetrarstöðvum og voru eyðilagðar og loks var hluti hermanna (Brest garrison) sprengdur í vetrarstöðvum sínum“ (76. bindi 4).
Eru þessar fullyrðingar sannar?
Ákærði. Já.
Það voru alvarlegar spurningar um starfsemi D. Pavlov. Enn þann dag í dag er ein af bókunum við yfirheyrslu hans (dagsett 21. júní 1941) leynileg. Í bókinni birti ég tvær yfirheyrslureglur, sú allra fyrsta dagsett 7. júlí (útdrættir) (18) og bókun um lokaðan dómstóla í herskóla Hæstaréttar Sovétríkjanna dagsett 22. júlí 1941 (27) . Ég mæli með því að lesa hana. Efnið er mjög áhugavert. Deilur nokkurra herforingja gætu talist fyndinn, ef ekki væri fyrir þann mikla harmleik sem átti sér stað, meðal annars vegna gjörða þeirra.
Þegar PribOVO og ZapOVO eru borin saman er marktækur munur á viðbúnaði hermanna sláandi. Er þetta mögulegt innan ramma sameinaðs stjórnkerfis?
Bardagi á vesturvígstöðvunum 22. júní - 8. júlí 1941
Við getum sagt að almennt sé „brestur“ í starfi umdæmisstjórans. Þar að auki átti bilunin sér stað í átt að aðalárásinni, sem þýðir að hún hefur mögulega haft mikla hættu í för með sér. Þessi bilun kom nálægum vígstöðvum í erfiða stöðu.
Kyiv Special Military District
KOVO fékk einnig tilskipun nr. 1 um að koma hermönnum til bardagaviðbúnaðar. Úr könnunargögnum eftir M. Purkaev (fyrrverandi starfsmannastjóri Kyiv Special Military District):
Á tímabilinu frá 1 klukkustund til 2 klukkustundir þann 22. júní barst yfirmaður héraðshermanna skipun frá hershöfðingjanum, sem krafðist þess að hermenn yrðu settir í fullan bardagaviðbúnað, ef Þjóðverjar færu yfir landamæri ríkisins. þeim á að hrekja frá sér með öllum kröftum og ráðum og ekki fara sjálfir yfir landamærin eða fljúga yfir þar til annað verður tilkynnt...
Samkvæmt varnaráætluninni fóru verndarsveitir Kyiv sérstaka hersins að ná landamærum ríkisins, varnarlínunum, frá klukkan 4 til 6 að morgni 22. júní 1941.
Áður en stríðið hófst á landamærunum tókst hermönnum 5, 4 (í skjalinu er númerið yfirstrikað og 26 er skrifað ofan á) og 12 herir að yfirgefa og hernema varnarlínur sínar, samkvæmt áætluninni. Hlífðarsveitir 6. hersins í RAVA RUSSIAN átt nálægt landamærunum fóru í bardaga sem komu á móti. 49
KOVO hermenn fóru seint að flytja að landamærunum frá klukkan 4 til 6. Þessi síðbúna sókn að landamæravirkjum leiddi til mótherja í ýmsar áttir.
1. M. Kirpanos yfirmaður KOVO 2. M. Purkaev starfsmannastjóri KOVO 3. P. Novichkov starfsmannastjóri 62. fótgönguliðsdeildarinnar
Höfuðstöðvar Kyiv-héraðsins fluttu í nýja stjórnstöð í Ternopil 21. júní. M. Purkaev:
...Ég flýtti mér til TERNOPOL, þangað sem ég kom um 3 leytið um morguninn þann 22.6.41.
Þegar ég kom hafði yfirmaður héraðshermanna, KIRPANOS hershöfðingi, þegar fengið skipun frá hershöfðingjanum um að setja hermennina í bardagaviðbúnað, en hann gaf engum fyrirskipanir.
Eftir að hafa fengið leiðbeiningar frá KIRPANOS hershöfðingja um skipan hershöfðingjans í tengslum við væntanlega árás Þjóðverja, kallaði ég strax alla herforingja persónulega á skrifstofu Baudots. Og á tímabilinu frá 3 til 4 klukkustundum gaf hann öllum persónulega fyrirmæli um að koma hermönnum í fullan bardagaviðbúnað og taka upp varnir samkvæmt áætluninni. Þegar Þjóðverjar fara yfir landamæri ríkisins, íhugaðu með öllum kröftum og ráðum, farðu ekki sjálfir yfir landamærin. Flugvélar okkar munu ekki fljúga yfir landamærin þar til annað verður tilkynnt. 50
Umdæmisstjórinn, M. Kirpanos, hafði fengið tilskipunina frá Alþýðulögreglunni um varnarmál, aðhafst ekkert fyrr en M. Purkaev kom klukkan þrjú þann 22. júní. Hvers vegna? Við komuna til höfuðstöðvanna hófu þeir að kalla á herforingjana og senda skipunina um að koma hermönnum í bardagaviðbúnað. Herforingjarnir komu aftur á móti sveitunum sem þeim var falið að berjast gegn viðbúnaði. Fyrir vikið tafðist mikið ferli við að koma sveitum í bardagaviðbúnað og sumar deildir höfðu ekki tíma til að taka stöðu sína.
G. Sherstyuk (fyrrum yfirmaður 45. fótgönguliðadeildar):
Eins og ég benti á hér að framan er skipun yfirmanns sk. um að koma með hluta af SD. til að vera viðbúinn bardaga og skilja þá eftir í herbúðum sínum, fékk ég símleiðis í gegnum starfsmannastjóra deildarinnar, Chumakov ofursta, í borginni Lyuboml klukkan níu þann 22. júní 1941. 51
45. fótgönguliðsdeildin var komin í bardagaviðbúnað aðeins klukkan níu þann 22. júní, þegar bardagar voru í fullum gangi á landamærunum! Sumar KOVO einingar voru settar í bardagaviðbúnað jafnvel 23. júní.
P. Novichkov (fyrrum starfsmannastjóri 62. fótgönguliðadeildar 5. hersins):
Eins og áður hefur komið fram voru hlutar deildarinnar staðsettir á þéttingarsvæðum.
Klukkan 3.00, samkvæmt fyrirmælum lokara 15, var höfuðstöðvunum gert viðvart, skipunin gaf til kynna bréf um að opna pakkann og kortin, þar sem varnarlína hernámsins var gefin til kynna í tengslum við könnunina sem gerð var áðan.
Klukkan 3.30 22.6 fengum við fyrstu gögn frá landamærasveitunum um ferð yfir breiðstrætið á tveimur stöðum á svæði deildarinnar.
Klukkan 4.00 bárust gögn frá landamærasveitum og loki 15 um ferð yfir breiðgötuna meðfram öllum landamærunum.
Á þessum tíma háðu landamærastöðvarnar harða bardaga og veittu sérstaklega mótspyrnu frá glompum sem þeir hertóku.
Hersveitir 1. stigs fóru fram að landamærum ríkisins til að hernema varnarlínuna klukkan 5.00-6.00 og hertóku geira sína um klukkan 10.00-11.00 og börðust ásamt landamærastöðvum við þýska hermenn þennan dag að fara yfir ána. Zap. Bug. á allri framhliðinni.
Eins og sjá má hófust bardagarnir klukkan 4.00... Hins vegar fengum við af einhverjum ástæðum fram til klukkan 10-12.00 skipanir frá brunalokanum fyrir vallarhermenn og loftvarnarvopn um að opna ekki flugvélina og varað við því að þetta væri ögrun.
Það verður að segjast hreinskilnislega að enginn skortur var á skotfærum, nema námur fyrir 120 mm sprengjuvörp. 52
62. riffildeild hertók varnargeirana aðeins klukkan 10-11 á morgnana (7-8 tímum eftir viðvörun). Þó að þeir hefðu átt að gera þetta kvöldið fyrir árásina (tilskipun #1). Samkvæmt reglugerðinni fengu landamærasveitir 2-3 klukkustundir til að gegna stöðu. Það er einhvers konar seinleiki í öllum aðgerðum KOVO höfuðstöðva og hera.
Aðeins fyrrum yfirmaður 72. Mountain Rifle Division, P. Abramidze, talar um að setja hermenn í bardagaviðbúnað áður en stríðið hefst:
Þann 20. júní 1941 fékk ég eftirfarandi dulkóðaða skilaboð frá hershöfðingjanum: „Allar einingar og einingar sveitar þinnar sem staðsettar eru á landamærunum sjálfum verða að vera færðar aftur um nokkra kílómetra, það er að segja til línunnar með undirbúnum stöðum. Ekki bregðast við ögrun frá þýskum herdeildum fyrr en þær brjóta gegn landamærum ríkisins. Allar sveitir deildarinnar verða að vera viðbúnar til bardaga. Framkvæmd á að afhenda fyrir sólarhring þann 21. júní 1941.“ 53
Skýrsla um að koma sveitunum í bardagaviðbúnað „fyrir sólarhring þann 21. júní“! Tími viðbúnaðar hermanna er nákvæmlega tilgreindur.
Almennt séð voru KOVO-hermenn að minnsta kosti komnir í bardagaviðbúnað, þó það hafi gerst mjög hægt og ekki í öllum einingum. Sumar deildir höfðu ekki tíma til að ná til geira sinna samkvæmt forsíðuáætlunum, sem minnkaði bardagahæfileika þeirra.
Nauðsynlegt er að kanna stöðuna í hernum nánar.
Odessa herhverfi
Yfirmaður herhéraðsins í Odessa seint að kvöldi 21. júní 1941 gaf skipun um að koma hersveitum héraðsins í bardagaviðbúnað. Það var skipað að koma á sambandi við landamæraverði og hernema landamæravirki. Það er skoðun að starfsmannastjórinn M. Zakharov hafi sannfært umdæmisstjórann Y. Cherevichenko um að gefa slíka skipun. Hins vegar bendir Y. Cherevichenko í endurminningum sínum á samtal við S. Timoshenko, alþýðukommissara, en eftir það var skipun gefin um að koma hermönnum í fullan bardagaviðbúnað. Að auki benti umdæmisstjórinn á frumkvæði og skilvirkni héraðsstjórans M. Zakharov:
Eftir að hafa útskýrt ástandið í stuttu máli og flutt innihald samtalsins við alþýðustjórann, skipaði ég Zakharov að koma öllum landamærahersveitum á varðbergi og héraðshermenn að taka varnarlínur, samkvæmt áætluninni, og vera reiðubúinn til að mæta óvininum með eldi. M.V. Zakharov sýndi einstaka skilvirkni og frumkvæði...
Hlífðarsveitunum var skipað að hernema svæði sín og koma á sambandi við landamæradeildirnar. Allt þetta tryggði skipulagða hegðun herdeilda og myndunar herhéraðsins í Odessa í atburðunum sem þá urðu. 54
1. Y. Cherevichenko, yfirmaður OdVO 2. M. Zakharov, starfsmannastjóri OdVO 3. F. Michugin, yfirmaður flughers OdVO 4. A. Pokryshkin árið 1941, yngri flugmaður í 55. lofti herdeild
Bæði yfirmaður OdVO Y. Cherevichenko og yfirmaður ZapOVO D. Pavlov ræddu að kvöldi 21. júní við alþýðuvarnarstjórann S. Timoshenko. Aðeins sá fyrsti, eftir samtalið, skipaði hermönnum að vera viðbúnir bardaga (um hvað snerist samtalið?), og þeim síðari var sagt „að safna saman höfuðstöðvum hersins að morgni 22. júní, fyrir öryggisatriði. Þetta þrátt fyrir að hermennirnir hafi þegar fengið tilskipun nr. Hver þeirra er „ekki að segja nóg“?
Y. Cherevichenko nefnir að M. Zakharov, nokkrum dögum fyrir stríðið, krafðist þess að flugherinn yrði fluttur frá byggðum svæðum í viðbragðsstöðu og dreift á vettvangsflugvelli:
Jafnvel fyrir skipun mína, eftir að hafa lært af yfirstjórn Svartahafsflotans um yfirvofandi hættu, skipaði hann, samtímis því að gefa út fyrirskipun um að auka viðbúnað héraðsflughersins, hershöfðingja F. G. Michigin, herforingjum sveitarinnar að draga herliðið til baka. frá byggðum í viðbragðsstöðu. 55
Yfirmaður OdVO flughersins var F. Michugin. Svo, að kröfu starfsmannastjóra OdVO, hershöfðingja M. Zakharov, var OdVO fluginu dreift á vettvangsflugvelli. F. Michugin mótmælti þessu, en eftir að hafa fengið skriflega skipun var hann neyddur til að hlýða. Nokkrum dögum áður en stríðið hófst voru vélarnar fluttar á vettvangsflugvelli og dulbúnar.
Framtíðarflugherinn A. Pokryshkin, sem þjónaði í Odvo-flughernum fyrir stríð, minnist þess að nokkrum dögum fyrir stríðið hafi þeir verið að ferja flugvélar til varaflugvalla. Þegar þýsk flugvél sprengdi að morgni 22. júní varanlegan flugvöll hersveitar hans, eyðilagðist þar eina flugvélin sem staðsett var á flugvellinum, sem hafði ekki tíma til að fljúga á varaflugvöllinn í fyrradag vegna bilunar.
Þar af leiðandi, þegar þýska árásin var gerð, var megnið af flugi OdVO flughersins á vettvangsflugvöllum, forðast fyrstu árás óvinarins og varðveita búnað hans. Í kjölfarið var Southern Front flugherinn stofnaður í OdVO flugherstöðinni.
F. Michugin var einn af fáum yfirmönnum flughersins í fremstu víglínu herumdæmi sem var ekki skotinn fyrir flugtap í upphafi stríðsins!
Hermenn Odessa herhéraðsins mættu upphaf stríðsins í bardagaviðbúnaði. Þetta gerði þeim kleift að forðast ósigur og fara inn í bardagann á skipulagðan hátt.
 
5. „Tilviljun eða það var verk óvina“
Í landamæraorrustunni 22. júní – 8. júlí 1941 urðu hersveitir vesturvígstöðvanna (myndaðir úr Zapovovo) fyrir alvarlegu tapi og voru nánast ósigraðar: Flestar framherjasveitir (menn og búnaður) voru annaðhvort eytt eða handteknir. Þess vegna verðskulda minningar tengdar ZapOVO nánustu athygli.
Ég mun ekki leggja fram tæmandi sannanir um þetta; En í náinni framtíð ætla ég að skipuleggja efni í nefnd Pokrovsky hershöfðingja sem S. Chekunov hefur gefið út í ýmsar áttir. Þetta mun gera það auðveldara fyrir lesendur að fjalla um alls kyns málefni.
Mig langar til að vitna í nokkur sönnunargögn sem tengjast aðeins ZapOVO, sérstaklega 4. hernum, sem var staðsettur í átt að aðalárás þýsku hermanna - í Brest átt.
Byggt á fjölda sönnunargagna má benda á ákveðna lækkun á bardagaviðbúnaði og búnaði hermanna. Samkvæmt endurminningum A. Kislitsyn ofursta (fyrrverandi hershöfðingi 22. skriðdrekadeildar 4. hersins - sömu deild og var staðsett í Brest):
Tveimur vikum fyrir stríðið (u.þ.b.) barst háleynileg fyrirmæli og skipun frá höfuðstöðvum 4. hersins um að fjarlægja skotfæri úr skriðdrekum og geyma þessi skotfæri í vöruhúsi NZ. Ég tilkynnti hershöfðingjanum, Viktor Pavlovich PUGANOV hershöfðingja, þessi skjöl og bað hann um að skrifa tafarlaust herforingjanum um óviðeigandi að fjarlægja skotfæri úr skriðdrekum og geyma þau í NZ vörugeymslunni á bökkum Bug River, því þetta þýddi að mínu mati afnám vígbúnaðar deildarinnar. 57
Ekki aðeins var 22. skriðdrekadeildin ekki afturkölluð frá Brest til varnarliðs síns samkvæmt forsíðuáætlunum, heldur voru skotfæri hennar einnig afturkölluð. Rétt er að árétta að deildin er staðsett í nálægð við landamærin sem þýðir að hún er viðkvæmust fyrir árásum. Aðgerðir höfuðstöðva 4. hersins, samkvæmt A. Kislitsyn, leiddu til þess að „bardagaviðbúnaður deildarinnar“ var útrýmt.
En staðan í 3. her. Úr endurminningum N.M. Kalanchuk ofursta (fyrrverandi hershöfðingi 29. skriðdrekadeildar 3. hersins):
Allir vissu að stríð var nálægt, að það var óumflýjanlegt. En allar ráðstafanir til að koma hermönnum í bardagaviðbúnað voru bannaðar, jafnvel til að útbúa styrktarsvæði, eftirlits- og stjórnstöðvar ef til stríðs kæmi, svo ekki sé minnst á varnarmannvirki á varnarlínunum sem lýst er á kortunum. Einu sinni á fundi, þegar „rauðu pakkarnir“ voru búnir, bað ég þráfaldlega yfirmann 3. hersins, Kondratyev hershöfðingja, að leyfa mér að bæta við skotfærin í skriðdrekum með skeljum og diskum með skothylki allt að 0,5. skotfæri, þar sem 0,25 skot höfðu verið geymd samkvæmt leiðbeiningum. Og mér var afdráttarlaust neitað að auki fékk ég viðvörun um að hafa ekki samband við mig um þetta mál aftur. 58
Frekar lítið þekkt staðreynd: sýning á herbúnaði var fyrirhuguð í Brest. Úr endurminningum hins sama A. Kislitsyns:
Tæknisýning á búnaði og vopnum í þjónustu sovéska hersins. Búnaður þess var fullgerður 21. júní og 22. júní, klukkan 6, átti allur liðsforingjasveit 4. her að mæta til skoðunar. Á sýningunni var lögð áhersla á allar gerðir bardaga, sér- og flutningabíla, stórskotaliðs- og sprengjukerfis, skeljar, jarðsprengjur og skothylki, hernaðarverkfræði og hertæknibúnað með fullri lýsingu á taktískum, tæknilegum og bardagareiginleikum. Öll sýningin fór til óvinarins. Enn er erfitt að átta sig á því hvort opnun sýningarinnar hafi verið tilviljun með fyrsta stríðsdegi, eða hvort það hafi verið verk óvina.
Það er að segja að þegar þýska árásin var gerð átti hersýning að fara fram í Brest (byrjaði kl. 6:00 22. júní)! Hvernig get ég skilið?
Þýskar ljósmyndir sem tengjast Brest stórskotaliðssvæðinu. Myndin sýnir 76 mm Z-K loftvarnabyssur. Undir myndinni er áletrun á þýsku 1 mynd: russ. Geschützstaffel bei Brest – Litowsk Hvíta-Rússland (þýðing – Rússnesk stórskotalið nálægt Brest – Litovsk Hvíta-Rússland), 2 myndir: russ. Geschütz beladen auf Wagen bei Brest – Litowsk Be (þýðing – rússnesk fallbyssa hlaðin á vagn í Brest – Litowsk Be)
Ennfremur átti „allur liðsforingjasveit 4. hersins“ að vera viðstaddur sýninguna. Að teknu tilliti til þess að önnur hverfi voru í viðbragðsstöðu á þessu augnabliki, þá virðist sú staðreynd að skipuleggja sýningu á víggirtu landamærasvæði í átt að einni aðalárásinni eitthvað óvenjulegt! Og umdæmisstjórinn gat ekki annað en vitað um skipulag slíkrar sýningar.
Segja má að 4. herinn hafi ekki verið færður í bardagaviðbúnað og hafi farið í bardagann við óhagstæðar aðstæður fyrir hana.
Frá endurminningum S. Gurov (fyrrverandi hershöfðingja 49. fótgönguliðadeildar 4. her) frá júní 1941 til apríl 1945 var hann í þýskum haldi:
Í apríl voru hersveitarforingjar, herfylkingarforingjar og yfirmenn á vettvangi og kynntu sér geira sína og varnarsvæði...
Við gátum ekki byggt upp brunakerfi með hliðsjón af UR eldi, vegna þess að... Höfuðstöðvar UR neituðu alfarið að gefa út víggirt brunakerfi. umdæmi, með því að vitna í þá staðreynd að þeir hafa skipun frá höfuðstöðvum umdæmisins sem bannar afdráttarlaust að gefa einhverjar upplýsingar um Ur.
Stórskotalið var í deildinni, að ZAD undanskildum, sem var á söfnunarstöðinni. Krupki." 59
Deildin varð að verja SD án þess að þekkja „eldakerfi“ þess. Samkvæmt endurminningum S. Gurovs í ZapOVO var megnið af loftvarnarbyssum í æfingabúðum. Sem var góð hjálp fyrir óvinaflugið.
Frekari S. Gurov greinir frá:
Höfuðstöðvar deildarinnar í dag, þ.e. 21.06., flutt á nýjan stað, í höfuðstöðvar 31. LAP, og að sveitarforingjar, starfsmannastjórar ættu fyrir 6.00 22.06. mæta til æfinga á Brest stórskotaliðsvellinum...
Það eru engin skilaboð um tæknisýningu, en lykillinn er þó komu allra yfirmanna á æfingasvæðið í Brest. Þetta afhöfðaði 4. herinn í raun og veru og gerði það erfitt að leiða. Sem aftur dró úr bardagavirkni hermannanna. Í lok könnunarinnar bætti S. Gurov við:
Ég bæti eftirfarandi við:
a) 22.06 kl. 6.00, samkvæmt skipun höfuðstöðva hersins, allra herforingja og yfirmanna. Höfuðstöðvar áttu að vera við Brest stórskotaliðssvæðið.
b) Það var hringt í mig klukkan 10.00 þann 22.06 í höfuðstöðvar héraðsins, í skipulagsdeild, með múgáætlun.
c) Loftvarnadeild var fjarlægð af landamærum til innheimtu - gr. Krupki.
d) Upphaf Stórskotalið hersins, sem hófst í maí, krafðist þess að stórskotalið deildarinnar yrði flutt til Brest Arrogation Range. Til að bregðast við mótmælum okkar um að ómögulegt væri að yfirgefa herdeildina á landamærunum án stórskotaliðs, tilkynnti hann herforingjanum, herra Korobkov, sem 21. júní, eftir aðgerðarleikinn, fyrirskipaði mér persónulega, á minni ábyrgð, að stórskotalið vera á æfingasvæðinu að morgni 23. júní.
e) Flutningur höfuðstöðva sviðsins á nýjan stað 21. júní. truflað starfsemi höfuðstöðvanna.
f) Koma með mikilli töf af einstöku mikilvægi skipunar alþýðuvarnarstjórans.
Ég efast samt um að allar ofangreindar staðreyndir sem tengjast 06/22/41 séu bara einföld tilviljun. Ef deildinni hefði verið gert viðvart með minnst tíu klukkustunda fyrirvara hefði staðan verið allt önnur. 60
S. Gurov staðfestir orð A. Kislitsyns um að hersveitarforingjar og herforingjar 4. hersins áttu að mæta klukkan 6:00 þann 22. júní á Brest æfingasvæðið. Raunar mátti 49. fótgönguliðsdeildin, eins og aðrar sveitir 4. hersins, ekki fara í bardagann: „Ef deildin hefði verið varað við með að minnsta kosti tíu klukkustunda fyrirvara, hefði staðan verið allt önnur. Auk þess féll verulegur hluti stórskotaliðs héraðsins fyrir óvininn án þess að taka þátt í bardaganum.
Staðan í 10. hernum. P. Lapin (fyrrverandi hershöfðingi 10. hersins) skrifar í endurminningar sínar að hermennirnir hafi átt að hernema víggirt svæði í 4-15 km fjarlægð frá þeim. Ekki var ljóst hvernig hermenn gætu hertekið varnarlínuna á skömmum tíma.
Hin víggirtu svæði sjálf höfðu aðeins 1-2 herfylki og þeir höfðu ekki einu sinni nægan styrk til að standa vörð um þau mannvirki sem þegar voru byggð, og ekki bara stunda varnarbardaga í þeim. Þrálátar tilraunir okkar til að fá skýringar á þessu máli frá höfuðstöðvum héraðsins báru ekki árangur. 61
Kannski voru undarlegustu skilaboðin frá Lieutenant Colonel N. Kovalenko (fyrrum yfirmaður 212. fótgönguliðshersveitar 49. fótgönguliðadeildar 4. hersins), sem vekur alvarlegar spurningar:
Um 2-3 vikum áður en árásin hófst... fengu riffilsveitirnar símskeyti um að þýskar flugsveitir myndu fljúga yfir ákveðin svæði (við hliðin) og að þær ættu ekki að skjóta á þær. Á frídegi á þessum tíma sá ég persónulega um 15 þýska flugmenn í liðsforingjahúsinu, sem [þá] gengu frjálslega um borgina og rannsökuðu skotmörk okkar fyrir skotárásir. Þetta ástand var ekki aðeins í Bialystok, heldur einnig í öðrum borgum Vestur-Hvíta-Rússlands. 62
Almennt séð er erfitt að tjá sig um neitt hér. N. Kovalenko bendir á þætti landráða. Ég meina það svo lágt viljandi. Til að fá alvarlegri niðurstöður þarf ítarlega rannsókn á efninu á öllu litrófinu mála sem tengjast undirbúningi ZapOVO fyrir stríð. En í öllu falli var ástandið í ZapOVO verulega frábrugðið öðrum héruðum.
Spurning: Getur verið að I. Stalín hafi gefið fyrirmæli um sýningu á búnaði í Brest, um að liðsforingjar 4. hersins söfnuðust saman á Brest æfingasvæðinu og um leyfi fyrir þýska flugmenn til að rannsaka hluti í borgum Vestur-Hvíta-Rússlands? Ég veit að það hljómar fáránlega, en samt. Á sama tíma er líka þess virði að spyrja hvers vegna hermenn í PribOVO, OdVO og að hluta í KOVO (ekki gleyma sjóhernum) voru settir í bardagaviðbúnað. Eitthvað eins og þetta.
Rétt er að rifja upp nokkur brot úr könnunargögnum þeirra:
S. Gurov: „Ég efast enn um að allar ofangreindar staðreyndir tengdar 22.06.41 séu bara einföld tilviljun.
A. Kislitsyn: „Enn er erfitt að átta sig á því hvort opnun sýningarinnar hafi verið tilviljun á fyrsta degi stríðsins, eða hvort það hafi verið verk óvinanna.
Hvað varð um ZapOVO?
 
6. Nokkur orð um flug
Á fyrstu dögum stríðsins varð fyrir miklu tjóni á flugi í vesturumdæmunum. Jafnvel í PribOVO. Hvernig gerðist það að hersveitir héraðsins voru settar í bardagaviðbúnað en flugið ekki? Þessi spurning er enn opin. Ég fann ekki mörg skjöl um flug. Ég skal gefa þér einn þeirra. Klukkan 8:00 þann 21. júní barst flugdeild og hersveitir ZapOVO símskeyti nr. 217 (21):
Afkóðað símskeyti nr. 217
Frá Lida Lagt fram 4-08 21.6.41 Samþykkt 8-00 21.6.41
Inn í OSHS 8-05 21.6.41 Leiðrétt 8-15 21.6.41
Heimilisfang: Yfirmenn AD, yfirmenn flugsvæða, yfirmenn einstakra loftvarnarstöðva.
Yfirmaður flughersins fyrirskipaði að allar sveitir yrðu komnar í bardaga, útvegað tilskilið magn af skotfærum og gerðar nauðsynlegar ráðstafanir til að fela flugvelli, herbúnað og flutninga. Tilkynna um framkvæmd 21.6.41, ég endurtek 21.6.41. fyrir 18:00.
Hrapaði sovéskar flugvélar á flugvöllum. júní 1941
Það var skipað að setja allar sveitir í bardagaviðbúnað og tilkynna um það fyrir klukkan 18:00 þann 21. júní! Hvað varstu að undirbúa þig fyrir? Aftur er því skipað að „gera nauðsynlegar ráðstafanir til að fela flugvelli, búnað og flutninga“.
Meðan á rannsókninni stendur staðfestir D. Pavlov að ZapOVO hafi fengið skipun frá alþýðumálaráði varnarmála um flutning flugs og felulitur þess (27):
Formaður. 9. júlí 1941 á ís. 59 í 1. bindi gafstu eftirfarandi vitnisburð:
„Í sambandi við flug. Ég treysti fullkomlega orði um dreifingu flugs á vettvangsflugvelli, og á völlunum til einstakra flugvéla, athugaði ég ekki nákvæmni skýrslu flughersins Kopts og staðgengils hans Tayursky. Ég gerði glæpsamleg mistök þar sem flug var staðsett á vettvangsflugvöllum nær landamærunum, á völlum sem ætlaðir voru til þjálfunar ef árás okkar yrði gerð, en ekki til varnar.“
Staðfestir þú þessar fullyrðingar?
Ákærði Pavlov. Þetta er alveg rétt. Í upphafi stríðsátaka sögðu Kopets og Tayursky mér frá því að þeir hefðu uppfyllt skipun alþýðuvarnarstjóra Sovétríkjanna um einbeittan dreifingu flugs. En ég gat líkamlega ekki sannreynt réttmæti skýrslunnar þeirra. Eftir fyrstu sprengjuárásina var flugdeildin eyðilögð.
Það var skipun um að setja flug í bardagaviðbúnað. D. Pavlov viðurkennir þetta. Yfirmaður ZapOVO flughersins og staðgengill hans greindu frá því (skv. D. Pavlov) að flugið væri undirbúið. En engu að síður eyðilögðust flugdeildirnar. Hvers vegna? Ef þeir hefðu raunverulega verið tilbúnir til bardaga, þá hefði ósigur verið ómögulegur. Dæmi flughersins í Odessa herumdæmi sýnir þetta vel.
Það má segja að flugsveitirnar hafi verið í stöðugri þjálfun fyrir stríð. Úr endurminningum S. Dolgushin hershöfðingja (árið 1941, orrustuflugmaður í 180. flughersveitinni):
Svo virðist sem við höfum verið að undirbúa stríð rækilega. En þeir voru ekki tilbúnir til þess.
Veturinn 1941 náðum við tökum á háhæðarflugi, skutum mikið bæði á keiluna og á jörðu niðri og fórum að fljúga á nóttunni. Þann tíunda maí var hersveitin okkar flutt frá Lida á Novy Dvor flugvöllinn, sem er rétt vestan við Grodno... Í heiðskýru veðri, úr tvö þúsund metra hæð, sáum við þýskan flugvöll fylltan af ýmsum farartækjum. Við gerðum skýringarmynd og sendum til höfuðstöðvanna. 63
Í ljós kemur að flugmennirnir náðu tökum á flugi á nóttunni. D. Pavlov sagði við rannsóknina að flug héraðsins gæti ekki staðið gegn Þjóðverjum vegna vanhæfni þess til að fljúga á nóttunni (18).
Það er að segja að flugið var að undirbúa sig fyrir bardaga og samkvæmt símskeytinu hefði átt að vera búið að koma þeim í bardaga (að minnsta kosti flugherinn í Zapovovo) að kvöldi 21. júní. En að kvöldi 21. júní, eins og S. Dolgushin rifjar upp:
Og 21. júní, klukkan sex að kvöldi, eftir að hafa lokið fluginu, fengum við skipun: að fjarlægja fallbyssur, vélbyssur og skotfæri úr flugvélinni og geyma það allt í vöruhúsi.
Voru þá allir ráðalausir, reyndu að komast að því hvað væri að, en þeir útskýrðu fyrir okkur: þetta var skipun frá yfirmanni héraðssveitanna og skipanir eru ekki ræddar í hernum. Og klukkan tvö um nóttina var tilkynnt um vekjaraklukkuna og við byrjuðum að bera vopn til flugvélanna. Og á þeim tíma birtust Þjóðverjar yfir flugvellinum, hófu skothríð, byrjuðu að varpa sprengjum... Allt logaði, en tvö flug okkar náðu að taka á loft og taka þátt í bardaga yfir Grodno. Sama dag var flogið á annan flugvöll, þar sem 127. orrustuflugsveitin hafði aðsetur... 64
Flugherdeildin var afvopnuð. Vopnin voru fjarlægð úr flugvélunum eða starfsmönnum veitt hvíld. Hvers vegna, ef það er skipun um að setja flugherinn í bardagaviðbúnað? Og allt þetta gerðist strax í aðdraganda stríðsins.
Í athugasemdum Ninu Kopec (eiginkonu yfirmanns flughersins ZapOVO I. Kopec) eru orð sem F. Oleinikov, flugmaður, hefur talað við hana:
Strax í aðdraganda stríðsins kom skipun frá Moskvu um að undirbúa flugvélarnar fyrir einhvers konar skrúðgöngu, það er að fjarlægja vopn sín tímabundið og því voru þær afvopnaðar þegar fasistaárásin var gerð. Kannski er þetta ein af ástæðunum fyrir dauða Ivans. 66
Þetta eru minningar sem þarf að athuga með öðrum minningum og skjölum. En staðreyndin er sú að flugher PribOVO, ZapOVO og KOVO urðu fyrir verulegu tjóni. Undantekningin hér var OdVO flugherinn. Það er ómögulegt að ímynda sér, að þegar landsveitir héraðanna voru færðar til bardagaviðbúnaðar, hafi flug þessara héraða ekki verið komið í bardagaviðbúnað.
Jafnframt eru gefin skipun til umdæmanna um að setja sveitir í bardagaviðbúnað. Það eru til heimildargögn. En á sama tíma eru margar minningar sem tala um brottnám vopna úr flugvélum og uppsagnir starfsmanna 21. júní. Slíkum sönnunargögnum þarf að safna og skipuleggja. Þetta mun gera okkur kleift að gefa eins nákvæma mynd og hægt er af því sem var að gerast í aðdraganda stríðsins í flugher vesturumdæmanna.
Í upphafi stríðsins, með ósigri flugheranna í hverfunum, framkvæmdi sérdeild NKVD pogrom meðal yfirstjórnar flughersins, svokallað „mál flugmanna“. Ein af staðreyndum þessa máls er aftaka herforingja flughersins 23. febrúar 1942 í Kuibyshev. Meðal þeirra:
– A. Ionov hershöfðingi, yfirmaður PribOVO-flughersins;
– A. Tayursky hershöfðingi, varaforingi ZapOVO-flughersins (umdæmisflughershöfðingi, I. Kopets hershöfðingi, skaut sig);
– E. Ptukhin hershöfðingi, yfirmaður KOVO flughersins.
1. I. Kopets, yfirmaður flughersins, Zapovo 2. A. Ionov, yfirmaður flughersins, PribOVo 3. E. Ptukhin, yfirmaður flughersins, KOVO 4. A. Tayursky, varaforingi flughersins. Force, Zapovo
Allir þeir sem teknir voru af lífi voru sakaðir um að hafa ekki fylgt skipunum um að koma sveitum í bardagaviðbúnað og skemmdarverk. Þar að auki, meðal þeirra er enginn yfirmaður OdVO flughersins - F. Michugin.
Það eru margar spurningar og blæbrigði varðandi flugherinn.
 
7. Úrslit landamærabardaga
Fullyrða má að vestræn herumdæmi hafi verið misjafnlega undirbúin fyrir stríð. Sem hafði bein áhrif á bardagahæfileika þeirra. Þessi almenna niðurstaða er staðfest af áliti fjölda þýskra sagnfræðinga. Von Buttlar (fyrrum þýskur hershöfðingi) í bókinni "World War 1939-1945" skrifaði:
Með gagnrýnni mat á landamærabardaga í Rússlandi í dag má komast að þeirri niðurstöðu að aðeins herhópamiðstöð hafi náð slíkum árangri, sem jafnvel frá rekstrarlegu sjónarmiði virðist frábær. Aðeins í þessa átt tókst Þjóðverjum að sigra stóra óvinasveitir og öðlast aðgerðarými. Í öðrum geirum víglínunnar voru Rússar sigraðir alls staðar, en Þjóðverjar gátu hvorki umkringt stórar óvinasveitir né veitt vélknúnum mannvirkjum nægjanlegt athafnafrelsi.
Herhópar „Norður“ og „Suður“ komust að jafnaði fram og ýttu óvininum til baka, sem beitti kunnáttusamlegum vörnum, og það voru ekki einu sinni tækifæri til að gefa afgerandi högg á vígstöðvum þeirra. 67
1. K. Tippelskirch árið 1941, yfirmaður 30. fótgönguliðadeildar 2. E. Manstein sumarið 1941, yfirmaður 56. vélknúinna hersveitarinnar 3. W. von Leeb, yfirmaður herhóps norðurs.
Þetta er yfirlit Von Buttlar um stríðið sem átti sér stað um miðjan júlí 1941.
Annar þýskur vísindamaður K. Tippelskirch (einnig fyrrverandi hershöfðingi) í bók sinni „History of the Second World War“ talar um seiglu hermanna PribOVO (frá 22. júní 1941, North-Western Front) greindi frá því:
Strax í upphafi voru óvinahersveitir undir stjórn Voroshilov marskálks með djúpstæð fyrirkomulag... Augljóslega var óvinurinn meðvitaður um mikla samþjöppun þýskra mynda í Austur-Prússlandi... eyðileggingu stórra óvinasveita, eins og áætlað var. , var ekki framkvæmt...
Þrautseigja óvinarins var sannfærandi; fjöldi skriðdreka sem tóku þátt í gagnárásum hans var ótrúleg. Þetta var óvinur með stálminnugan vilja, sem miskunnarlaust, en ekki án þekkingar á aðgerðalist, varpaði hermönnum sínum í bardaga. 68
Þýski hershöfðinginn leggur áherslu á að „óvinurinn hafi verið meðvitaður“ um samþjöppun þýskra hermanna og var viðbúinn. Það var ekki hægt að umkringja og tortíma óvininum í þessa átt.
Þessir sömu hermenn, „meðvitaðir“ um óvininn, hófu PribOVO hermenn eina af fyrstu árangursríku gagnárásunum nálægt Soltsy 14.-18. júlí 1941 gegn 56. vélknúnum sveitum undir stjórn E. Manstein (þýski flugherinn þurfti meira að segja að skipuleggja loftbrú til að útvega hluta sveitarinnar). Vegna gagnárásarinnar var þýska hernum kastað 40 km til baka. Sovéskir hermenn gátu ekki eyðilagt umkringdar sveitir sveitarinnar og urðu fyrir verulegu tjóni (8. Panzer deildin var send aftar til að fylla á). Nálægt Soltsy voru dýrmæt þýsk skjöl um notkun skriðdrekaeininga tekin til fanga. Þetta er bara einn af þáttum sumarbardaga 1941, sem ekki allir vita af.
Bilun ZapOVO (sem heitir Vesturvígstöðvarnar) flækti verulega stöðu nágrannavígstöðva í framtíðinni. Það voru hermenn Army Group Center sem gerðu flankárásir í ágúst til norðurs og suðurs (Kiev vasi).
Þann 30. júní var fremsti herforinginn, D. Pavlov hershöfðingi, tekinn úr stjórn og 4. júlí var hann handtekinn. Á skömmum tíma var fjöldi foringja vesturfylkis handtekinn. Í kjölfar rannsóknarinnar voru þeir dæmdir til dauða:
– starfsmannastjóri víglínunnar, hershöfðingi V. Klimovskikh;
– Yfirmaður Front Communications, Major General A. Grigoriev;
– Yfirmaður stórskotaliðs, hershöfðingi N. Klich;
– yfirmaður 14. vélvæddu sveitarinnar, S. Oborin hershöfðingi;
- Yfirmaður 4. hersins, hershöfðingi A. Korobkov.
1. V. Klimovskikh, starfsmannastjóri ZapOVO 2. A. Grigoriev, yfirmaður fjarskipta ZapOVO 3. N. Klich, yfirmaður stórskotaliðs ZapOVO 4. A. Korobkov, yfirmaður 4. hersins
Her-pólitíska forystan taldi þá seka um óviðbúnað héraðsins. Það voru engar svipaðar rannsóknir eða aftökur á öðrum vígstöðvum (það voru einstök tilvik). Svo virðist sem eitthvað mjög alvarlegt hafi gerst í því skyni að skjóta hershöfðingjana þegar stríðið braust út og skapaði taugaveiklun meðal herforingja Rauða hersins.
Í upphafi stríðsins brást fjöldi hershöfðingja skyldustörfum sínum. Svo sérstaklega var yfirmaður PribOVO (North-Western Front) F. Kuznetsov vikið úr stjórn 3. júlí. En hann var ekki skotinn heldur færður í aðra stöðu. Ég mun gera ráð fyrir að refsingin hafi bitnað á þeim sem voru gripnir, að lágmarki, við að hafa ekki farið eftir skipunum.
Hvaða spurningar gætu verið fyrir herinn á jörðu niðri þegar hershöfðinginn sjálft bjóst ekki við svo öflugu höggi með því að nota sem mesta krafta (úr endurminningum G. Zhukovs). Þess vegna voru kröfurnar í slíkum aðstæðum að framkvæma grunnskipanir og halda sveitum í viðbúnaði.
Mig langar að segja sérstaklega frá þýska hernum í júní 1941. Sumum líkar það kannski ekki, en þetta var besti herinn á þeim tíma. Það besta í sléttu samspili fótgönguliðs, björgunarsveita, stórskotaliðs, skriðdreka, flugs og birgðaþjónustu. Þýskir hershöfðingjar á þeim tíma kunnu betur að nota skriðdrekamyndanir en andstæðingar þeirra. Og þetta á ekki aðeins við um Rauða herinn, heldur einnig um Stóra-Bretland og Frakkland. Franska herhugsunin gat ekki farið lengra en reynslu fyrri heimsstyrjaldarinnar. En hún hafði sömu reynslu og Þýskaland í víðtækri byltingu á vígstöðvunum með því að nota árásarhópa með innleiðingu sérstakra varaliða í þessa byltingu til að hylja djúpt og umkringja óvininn. Þjóðverjar betrumbættu þessa stefnu með því að bæta við skriðdreka og færanlegum stórskotaliðsdeildum. Frakkar réðu ekki við þetta þrátt fyrir að ekki væri borgarastríð heldur kúgun í hernum. Það er ekki alveg sanngjarnt að kenna sovéska herforingjastjórninni um vanhæfni þeirra til að „hugsa um“ nýjar stríðsaðferðir. Þetta var öllum sameiginlegt. Þjóðverjar höfðu mikla hvata til að finna lausn - löngun til að hefna sín fyrir ósigur þeirra í fyrri heimsstyrjöldinni. Í óeiginlegri merkingu sögðu Þjóðverjar „hræddir“.
Þar að auki, í júní 1941, hafði þýski herinn einstaka bardagareynslu pólska félagsins, franska félagsins og einstakra félaga í norður og suðurhluta Evrópu. Mikill fjöldi hermanna og yfirmanna (meira en fjórar milljónir manna) fór í gegnum þessi herfyrirtæki. Allt þetta gerði þýska herinn að alvöru hernaðarvél sem veit hvað og hvernig á að gera. Bardagareynsla Rauða hersins takmarkaðist við bardagana við Khalkhin Gol (ekki meira en 70 þúsund manns) og Vetrarstríðið (um 400 þúsund manns). Það er reynslan sem gerir herdeildirnar sannarlega færar. Ekkert magn af æfingum eða starfsmannaleikjum getur komið í stað hans. Raunveruleg bardagareynsla fór að birtast og safnast upp í Rauða hernum frá fyrstu dögum stríðsins.
Gæti Rauði herinn hafa sigrað Þjóðverja árið 1941? Mín skoðun er nei. Hún gat hörfað með þrjóskum bardögum, safnað styrk, reynslu af samspili og þreytandi óvininn, og beðið eftir því augnabliki þegar árás þýskra hermanna rann út. Þetta krafðist djúpstæðrar varnar.
 
Kafli 3. Þýskir hershöfðingjar: „Fyrsti alvarlegi óvinurinn“
 
Ein af mikilvægum heimildaheimildum um sögu föðurlandsstríðsins mikla eru þýsk skjöl, bréf frá Wehrmacht hermönnum, auk vitnisburða og matsgerða þýskra hershöfðingja. Það er erfitt að gruna þann síðarnefnda um hvers kyns hlýlegt viðhorf til Sovétríkjanna, svo enginn mun rekja minningar sínar til skrauts.
Ef einhver skilgreinir sovésk gögn og skjöl sem röng og áróður, þá er ekki hægt að gruna þýsk efni um sovéskan áróður. Og þess vegna geta sannanir þeirra um Rauða herinn talist nokkuð hlutlægar.
 
1. Hvernig Rauði herinn barðist
Ein algenga goðsögnin um upphaf þjóðræknisstríðsins mikla er sú að hermenn Rauða hersins hafi verið svo siðlausir við fyrsta höggið að þeir hættu nánast að veita mótspyrnu. Ástæðurnar fyrir þessu tengjast ekki aðeins ósigri í landamærabardögum, heldur einnig við „lélegan starfsanda hermanna eftir kúgun, hungursneyð, landnám og almennt vegna tregðu breiðs hóps samfélagsins til að berjast fyrir glæpastjórnina. ”
Á meðan eru vísbendingar frá þýskum hershöfðingjum sem eru ekki sammála þeirri skoðun að Rauði herinn hafi stöðvað andspyrnu. Úr dagbók yfirhershöfðingja þýska hersins, F. Halder hershöfðingja, um fyrstu mánuði stríðsins:
24. júní 1941.
Óvinurinn á landamærasvæðinu veitti mótspyrnu nánast alls staðar. Ef hann á sama tíma skildi ekki alveg ástandið var þetta afleiðing af taktískri undrun, sem leiddi til þess að mótspyrna óvinarins reyndist óskipulagt, sundurleitt og þar af leiðandi árangurslaust.
26. júní 1941.
Army Group South gengur hægt og rólega áfram, því miður verður hann fyrir verulegu tjóni. Óvinurinn sem starfar gegn Army Group South sýnir trausta og ötula forystu.
28. júní 1941.
Á hægri hlið 1. Panzer Group, 8. rússneska skriðdrekasveitin skaust djúpt inn í stöðu okkar og fór aftarlega í 11. Panzer Division. Þessi innrás óvinarins olli augljóslega miklu rugli í bakinu á okkur. Upplýsingar að framan staðfesta að Rússar berjast til síðasta manns alls staðar. Aðeins sums staðar gefast þeir upp.
Það er sláandi að þegar stórskotaliðsrafhlöður o.fl. eru teknar þá gefast aðeins fáir upp. Sumir Rússar berjast þar til þeir eru drepnir, aðrir flýja, kasta af sér einkennisbúningunum og reyna að komast út úr umkringdinni í skjóli bænda.
4. júlí 1941.
Á sumum svæðum yfirgefa áhafnir skriðdreka óvinarins farartæki sín, en í flestum tilfellum læsa þeir sig inni í skriðdrekum og kjósa að brenna sig ásamt farartækjum sínum.
Heildartap um 54.000 manns = 2,15% af 2,5 milljónum (á 13 dögum).
1. Árás á sovéska landamærapakka 2. Eyðilagður sovéskur skriðdreki
þýskir hermenn
11. júlí 1941.
Óvinurinn berst af hörku og ofstæki. Tjón af mannskap og búnaði varð fyrir verulegu tapi á skriðdrekamyndunum. Hermennirnir eru þreyttir.
Óvinurinn stundar öflugar gagnárásir úr suðri og suðvestri á Berdichev svæðinu og úr norðri á Zhitomir svæðinu gegn sókn fleyg 1. Tank Group.
15. júlí 1941.
Rússneskir hermenn berjast sem fyrr af mestri hörku.
16. júlí 1941.
Almennt má segja að staðföst og markviss forysta sést greinilega í aðgerðum óvinaflugsins.
17. júlí 1941.
Tjón: Frá 22. júní til 13. júlí voru alls 92.120 manns fjarri góðu gamni, sem er 3,68% af heildarfjölda.
18. júlí 1941.
Smolensk Stór umkringdur óvinahópur gerir kröftugar árásir í ýmsar áttir og reynir að komast undan umkringdinni.
20. júlí 1941.
Framan á herhópamiðstöðinni tókst óvininum að rjúfa umkringdina á Nevel svæðinu. Í dag, almennt, hefur ástandið á mörgum sviðum miðstöðvar herhópsins versnað verulega. Á suðurhlið herhópsins tókst óvininum að komast inn í bardagamyndanir okkar. Á nýstofnuðum austurhluta vígstöðvanna norðan og sunnan við Smolensk, gerir óvinurinn kröftugar árásir.
Dagana 14.-18. júní, nálægt Soltsy, var hópur þýskra hermanna (56. vélvæddur hersveit undir forystu E. Manstein) sá fyrsti sem var umkringdur.
21. júlí 1941.
Á norðurhlið herhópsins þurftu hermenn okkar því miður að yfirgefa Velikiye Luki.
22. júlí 1941.
Á Uman-svæðinu eiga 16. og 11. skriðdrekadeildir þátt í þrjóskum bardögum við stórar hersveitir skriðdreka óvinarins.
23. júlí 1941.
Í sumum fylkingum nær yfirmannatap 50%! .
25. júlí 1941.
Fjöldi skriðdrekasveita óvina reyndist vera meiri en búist var við. Sérstaklega er bent á þrautseigju andspyrnu óvinarins. Fyrir framan herhóp suður var óvinurinn upp á sitt besta í málefnum um almenna forystu og að stunda sóknaraðgerðir á aðgerðakvarða. Fyrir framan herflokkana „Center“ og „North“ sýndi óvinurinn sína slæmu hlið í þessu sambandi.
26. júlí 1941.
Army Group South: Óvinurinn hefur aftur fundið leið til að draga hermenn sína til baka frá ógninni um umkringdina. Þetta eru annars vegar hinar hörðu gagnárásir gegn framherjum okkar 17. hersins og hins vegar sú mikla list sem hann kallar herlið sitt til baka frá ógnuðum svæðum.
Almennt skal tekið fram að vörn óvinarins hefur eflst og notkun skriðdreka hans og flugvéla hefur batnað.
31. júlí 1941
Óvinurinn er að ráðast á hermenn okkar meðfram framhliðinni og á suðurhliðinni. Ástandið er sérstaklega spennt á Yelnya svæðinu þar sem óvinurinn gerir þrálátar árásir frá öllum hliðum.
2. ágúst 1941.
Army Group South missti 63 þúsund manns og fékk liðsauka upp á 10 þúsund manns. Army Group Center missti 74,5 þúsund manns og fékk liðsauka upp á 23 þúsund manns. Army Group North missti 42 þúsund manns og fékk liðsauka upp á 14 þúsund manns.
4. ágúst 1941.
Tap frá 22. júní til 31. júlí 1941: 205.175 undir- og herforingjar og 8.126 yfirmenn.
6. ágúst 1941.
Óvinurinn gerir sterkar gagnárásir með stuðningi skriðdreka.
Tap frá 22.6 til 3.8 1941: 9188 yfirmenn, 231801 undirforingjar og einkamenn.
1. T-34 kremaði þýska byssu 2. T-34 skriðdrekahrútur
8. ágúst 1941.
Á mótum hermanna Kleist og Shwedler sló óvinurinn í gegn til Boguslav. Þú ættir að borga eftirtekt til hugrekki óvinarins þegar þú stundar byltingarkennda aðgerð.
Erfiðar aðstæður mynduðust með herforingja, sérstaklega með hersveitum og herfylkingarforingjum fyrir vélknúnar fylkingar. Staðan með stórskotaliðsforingja er ekki síður erfið.
10. ágúst 1941.
Tap: 9.898 yfirmenn, 256.454 undirforingjar og innritaðir menn.
11. ágúst 1941.
Almennt ástand sýnir æ betur að stórveldi Rússlands, sem var meðvitað að búa sig undir stríð, þrátt fyrir alla erfiðleika sem felast í löndum með alræðisstjórn, var vanmetinn af okkur. Þessa yfirlýsingu má útvíkka til allra efnahagslegra og skipulagslegra þátta, til samskiptamáta og einkum til hreinnar hernaðargetu Rússa.
15. ágúst 1941.
Spurning um að mæta tjóni. Á 50 dögum bardaga týndu 10 þúsund lögreglumenn, það er 200 manns á dag.
Von Leeb greinir von Brauchitsch frá meiriháttar sókn óvina sem hafin var úr suðri í átt að Staraya Russa.
24. ágúst 1941.
Army Group South: Hersveitir okkar berjast mjög harða bardaga nálægt Dnepropetrovsk. Óvinurinn kastar í bardaga öllum tiltækum og nýstofnuðum einingum, þannig að skriðdrekamyndanir okkar, sem einar berjast á þessu svæði, geta aðeins farið mjög hægt fram.
Fækkun bardagastyrks í fótgönguliðadeildum um 40% að meðaltali og skriðdrekadeilda um 50%.
28. ágúst 1941.
10.30 - Símtal frá von Bock: Hann sagði mér spenntur að hæfni herhópsins til að standast gegn væri að líða undir lok. Ef Rússar halda áfram sókninni, þá verður ekki hægt að halda austurhluta vígstöðvar herhópsins.
Field Marshal P. von Kleist, yfirmaður 1. Panzer Group:
Hegðun rússnesku hermannanna, jafnvel í fyrstu bardögum, var í sláandi mótsögn við hegðun Pólverja og vestrænna bandamanna í ósigri. Jafnvel umkringdir Rússar héldu þrjóskum bardögum áfram. Þar sem engir vegir voru, voru Rússar áfram óaðgengilegir í flestum tilfellum. Þeir reyndu alltaf að brjótast í gegn til austurs... Umkringing okkar Rússa gekk sjaldan vel.
Rússar sýndu sig frá upphafi sem fyrsta flokks stríðsmenn og árangur okkar fyrstu mánuði stríðsins var einfaldlega vegna betri þjálfunar. Eftir að hafa öðlast bardagareynslu urðu þeir fyrsta flokks hermenn. Þeir börðust af einstakri þrautseigju og höfðu ótrúlegt þrek... 70
Dauðar áhafnir vélbyssu og stórskotaliðsbyssu Rauða hersins
Úr athugasemdum J. Goebbels:
Hugrekki er hugrekki innblásið af andlegum hætti. Sú þrautseigja sem bolsévikar vörðust með í töfluboxum sínum í Sevastopol er í ætt við einhvers konar dýra eðlishvöt og það væri mikil mistök að líta á hana sem afleiðingu af sannfæringu bolsévika eða uppeldi. Rússar hafa alltaf verið svona og munu líklegast alltaf vera svona.
Yfirmaður þýsku landhersins, V. Brauchitsch hershöfðingi, sagði mánuði eftir að þjóðræknisstríðið mikla hófst (skráð af F. Halder dagsett 24. júlí 1941):
Sérstaða landsins og sérstakur karakter Rússa gefur herferðinni sérstaka sérstöðu. Fyrsti alvarlegi andstæðingurinn. 71
Um þýskar refsihersveitir
Vitað er að refsisveitir og herfylki voru stofnuð í Rauða hernum í samræmi við skipanir nr. 227 frá 28. júlí 1942. Þau voru ekki stofnuð hvorki við hörfið sumarið 1941 né við vörn Moskvu, þó að þessar stríðstímabil voru mjög erfið.
En Sovétríkin voru ekki fyrst til að nota refsiherfylki. Fyrstir til að hafa slíkar hersveitir á austurvígstöðvunum voru þýskir hermenn (skipun nr. 227 sagði að það væri ekki sovéska hliðin sem fann upp þær). Ég fann ekki nákvæma dagsetningu þýsku refsiherfylkinganna. Það eru upplýsingar um að þeir hafi komið fram strax eftir ósigurinn nálægt Moskvu. En F. Halder í dagbók sinni 9. júlí, í skýrslu yfirmanns skipulagsdeildar OKH, Major General Walter Bule, gerir athugasemd um refsiherfylkinguna:
9. júlí 1941.
Það reyndist góð hugmynd að skipuleggja „hegningarfylki“.
1. ágúst 1941.
Refsiherfylkingin hefur hingað til orðið fyrir 25 prósenta tapi;
25. september 1941.
Dagur 24.9 var mjög mikilvægur dagur fyrir OKW. Þetta er vegna þess að sókn 16. hersins misheppnaðist við Ladogavatn, þar sem hermenn okkar mættu alvarlegri gagnsókn óvina, þar sem 8. Panzer herdeildin var hrakið til baka og svæðið sem við hernumdum á austurbakka Neva var þrengt.
Í þessu sambandi tók Fuhrer þegar í stað eftirfarandi ákvarðanir: ... f) varaherfylki (refsiherfylki) ætti að flytja á svæði herhóps norðurs. 72
Þýskir hermenn sem enn hafa ekki upplifað ósigur, leiða árangursríkar sóknir í allar áttir, skipuleggja refsifylki. Af hvaða ástæðu? Þess ber að geta að refsifylki var kallað til til að halda uppi hernaðaraga á erfiðum hertímum.
Um hæfileika sovésku stjórnarinnar
Oberst General G. Guderian:
...Í seinni heimsstyrjöldinni varð augljóst að sovéska yfirstjórnin hafði einnig mikla getu á sviði stefnumótunar...
Rússneskir hershöfðingjar og hermenn einkennast af hlýðni. Þeir misstu ekki hugann jafnvel við erfiðustu aðstæður 1941...
G. Blumentritt hershöfðingi, hershöfðingi 4. hersins sem sækir fram í Hvíta-Rússlandi:
Við stóðum frammi fyrir her sem bardagaeiginleikar voru mun betri en allir aðrir herir sem við höfðum nokkurn tíma kynnst á vígvellinum...
Þegar bardagarnir í júní 1941 sýndu okkur hvernig nýi sovéski herinn var. Við misstum allt að fimmtíu prósent af starfsfólki okkar í bardögum. Landamæraverðir og konur vörðu gamla virkið í Brest í rúma viku og börðust til hinstu marka, þrátt fyrir skothríð með þyngstu byssum okkar og loftsprengjur. Hermenn okkar lærðu fljótlega hvað það þýddi að berjast gegn Rússum... 73
1. G. Friesner, yfirmaður herhópsins „Suður-Úkraínu“ 2. G. Blumentritt, hershöfðingi 4. hersins 3. P. von Kleist, yfirmaður 1. Panzer hópsins 4. J. Goebbels, áróðursráðherra Þýskalandi
Úr dagbók J. Goebbels:
5. mars 1945.
The Fuhrer gagnrýnir aftur herforingjaráðið harðlega... Það er rétt hjá Fuhrer þegar hann segir að hernaðarumbætur í Frakklandi hafi ekki verið framkvæmdar í frönsku byltingunni, heldur aðeins í Napóleonsstríðunum. Stalín framkvæmdi þessar umbætur tímanlega [sem þýðir hreinsun á herforingjaliði Rauða hersins] og nýtur þess vegna nú ávinnings þeirra. Ef slík umbót er þvinguð upp á okkur í dag með ósigrum okkar, þá verður það of seint fyrir endanlegan árangur.
16. mars 1945.
Hershöfðinginn lætur mér í té bók með ævisögulegum upplýsingum og andlitsmyndum af sovéskum hershöfðingjum og herforingjum. Úr þessari bók er ekki erfitt að fá ýmsar upplýsingar um hvaða mistök við höfum gert á undanförnum árum. Þessir herforingjar og hershöfðingjar eru að meðaltali einstaklega ungir og nánast enginn þeirra eldri en 50 ára. Þeir eru <...> einstaklega duglegir menn og á andlitinu má lesa að þeir hafi góðan þjóðlagabakgrunn... Í stuttu máli neyðist ég til að draga þá óþægilegu ályktun að leiðtogar Sovétríkjanna komi af betri þjóðerni. jarðlög en okkar eigin...
Ég upplýsi Führer um bók hershöfðingjans um sovéska herforingja og hershöfðingja sem mér var gefin til skoðunar og bæti við að ég hafi á tilfinningunni að við séum alls ekki fær um að keppa við slíka leiðtoga. Führer er algjörlega sammála minni skoðun. Hershöfðingjar okkar eru of gamlir, þeir hafa lifað fram úr gagnsemi þeirra <...>, sem talar um gríðarlega yfirburði sovésku hershöfðingjanna. 74
Hópmynd af foringjum vígstöðva þjóðræknisstríðsins mikla. Sitjandi, frá vinstri til hægri: I. S. Konev, A. M. Vasilevsky, G. K. Zhukov, K. K. Rokossovsky, K. A. Meretskov. Standandi, frá vinstri til hægri: F. I. Tolbukhin, R. Y. Malinovsky, A. A. Govorov, A. I. Eremenko, I. Kh.
Oberst hershöfðingi G. Friessner, yfirmaður herhópsins „Suður-Úkraínu“:
...Á meðan stríðið stóð yfir fylgdist ég með því hvernig herstjórn Sovétríkjanna varð æ reynslunni ríkari...
...Það er alveg rétt að æðsta stjórn Sovétríkjanna, frá Stalíngrad, fór oft fram úr öllum okkar væntingum. Það framkvæmdi á kunnáttusamlegan hátt skjótum aðgerðum og flutningi hermanna, breytti stefnu aðalárásarinnar, sýndi færni í að búa til brúarhausa og útbúa upphafsstöður á þeim fyrir síðari umskipti yfir í sókn...
Field Marshal P. von Kleist:
Foringjar þeirra lærðu strax lexíur af fyrstu ósigrunum og fóru á stuttum tíma að bregðast við með furðu áhrifaríkum hætti.
 
2. Um töp Þjóðverja
Tjón þýska hersins á fyrstu mánuðum stríðsins er almennt talið lítið. Hér er oft vitnað í vitnisburð F. Halder:
14. desember 1941.
Tap frá 22.6 til 10.12. 1941: særðir - 18.220 liðsforingjar, 561.575 undirforingjar og hermenn; drepnir - 6.827 yfirmenn, 155.972 undirforingjar og hermenn; vantar - 562 yfirmenn, 31.922 undirforingja og einkamenn.
Alls týndust 25.609 yfirmenn og 749.469 undirforingjar og innritaðir menn.
Heildartapið, að sjúkum ótöldum, nam 775.078 manns, eða 24,22% af heildarstyrk hersins á austurvígstöðvunum (að meðaltali 3,2 milljónir manna) ... 75
F. Halder áætlar að tap Wehrmacht frá 22. júní til 10. desember 1941 séu 195.283 manns látnir og saknað. Og samkvæmt B. Müller-Hillebrand nam tapið frá 22. júní til nóvemberloka 1941 244 þúsund manns. Munurinn er 50 þúsund manns.
Tölurnar eru mjög mismunandi (ég gef vísvitandi ekki mat Sovétríkjanna á tjóni Þjóðverja). Hingað til eru engar nægilega áreiðanlegar tölur um tap þýska hersins, fengnar með beinum tölfræðilegum útreikningum (þó einhver gæti verið ósammála þessu). Þetta skýrist af skorti á fullkomnum gögnum um tap Þjóðverja á her- og deildarstigi. Til eru brot af þessum efnum, þar á meðal úr handteknum skjölum sem Rauði herinn fangar (rannsókn þeirra gefur áhugaverðar upplýsingar). Auk þess er mikið misræmi á milli opinberra mannfallstalna Þjóðverja og mats þýskra hershöfðingja.
Brot úr bók B. Müller-Hillebrand „Þýski landherinn, 1933-1945“:
Fyrir stríðið við Sovétríkin varð þýski herinn fyrir furðu litlu tjóni. Í öllum fyrri hernaðarherferðum frá stríðsbyrjun misstu þýska landherinn samtals innan við 100 þúsund manns látnir og saknað. Sami fjöldi lét lífið á fyrstu átta vikum stríðsins gegn Sovétríkjunum. OKH taldi að mikið tap yrði í þessari herferð. Þess vegna myndaði það aftur varaherfylki í næstum öllum deildum áður en herferðin gegn Sovétríkinu hófst.
Í júní 1941 hafði landherinn yfir 400 þúsund þjálfuðum varaliðum yfir 400 þúsundum þjálfaðra varaliða, að ótalinni herskylduliðið fæddur 1922, sem kom í varaherinn 1. maí 1941, þar af um 80. þúsund manns voru þjálfaðir sem hluti af varaherfylkingum á vettvangi og hinir voru í fullum viðbúnaði sem hluti af varahernum. Fljótlega kom þó í ljós að slík fyrirhyggja var ófullnægjandi. Það mikla tap sem búist var við í upphafi herferðarinnar hélst næstum jafn mikið yfir sumarmánuðina. Þegar á fyrstu fjórum vikunum fluttu varasveitir deildanna allt sitt lið yfir í starfandi sveitir.
...Skortur á starfsfólki í lok ágúst var: í 14 deildum - yfir 4.000 manns, í 40 - yfir 3.000 manns, í 30 - yfir 2.000 manns og í 58 - aðeins innan við 2.000 manns.
Útför í Wehrmacht á austurvígstöðvunum
Mikill árangur sem náðist í herferðinni (til loka nóvember 1941) kostaði um 230 þúsund manns lífið og 14 þúsund manns saknað. Ef við tökum líka með í reikninginn að fjöldi særðra var þrisvar sinnum meiri en heildartjón látinna og saknað, og jafnvel þótt sumir hinna særðu sneru aftur á vígstöðina eftir bata, þá voru í lok nóvember 1941 um 740 þúsund manns úti. af aðgerðum, og Það reyndist vera hægt að bæta þetta tap aðeins 400 þúsund manna.
Til að skipuleggja nýja liðsauka hóf yfirmaður varahersins 15. ágúst 1941 aðgerð til að dreifa mannskapnum aftur. Þann 22. október sama ár staðfesti hann að hægt væri að sleppa 250 þúsund manns úr yngri herskyldusveitum í víglínu þegar æðstu hersveitir kæmu í staðinn, auk hermanna sem ekki hæfðu fyllilega til þjónustu í virkum sveitum. Þessi endurúthlutun fór fram innan virku landhersins í austri og sérstaklega á vesturlöndum og innan varahersins. Þökk sé ráðstöfunum til að hreinsa aftan, fyrst og fremst varahersins, var 25 þúsund undirforingjum og hermönnum til viðbótar sleppt til ráðstöfunar hermanna í austri.
Í lok nóvember 1941 var skortur á virkum her á Austurlandi 340 þúsund manns. Þetta þýddi að fótgönguliðið missti að meðaltali um fjórðung af sínum upprunalega styrk þegar mikil vetrarátök hófust.
Í október, nóvember og desember 1941 voru fimm fótgönguliðsdeildir sem voru endurskipulagðar samkvæmt „austurlenskri fyrirmynd“ (81, 212, 215, 223 og 227) kallaðar til baka frá vestri og fluttar til norðurhluta austurvígstöðvanna. Í staðinn voru fjórar illa barðar herdeildir fluttar frá austurvígstöðvunum til vesturs, sem þurfti að endurnýja og endurskipuleggja samtímis: 5., 8. og 28. fótgönguliðsdeild ... 71. fótgönguliðsdeild ... 99. létt fótgönguliðsdeild var fluttur frá austurvígstöðvunum í nóvember til Serbíu...
Hinn 6. nóvember 1941 sagði skipulagsdeild yfirhershöfðingja landhersins, í framlagðri athugasemd „Mat á bardagahæfni núverandi landhers á Austurlandi,“ að fótgönguliðsdeildir hafi að meðaltali 65% af upphaflegum bardagageta, skriðdrekadeildir - um það bil 35%. 77
Taktu eftir þýska hernum árið 1941:
– Allur varaliður hersins var valinn, sem innihélt herliðið 1921 og 1922;
– Flutningur fimm fullgildra deilda frá vestri til austurs og fjögurra „alvarlega lamaðra deilda“ frá austri til vesturs (þetta er í rauninni endurnýjun á mannskap - hversu mikil var endurnýjunin?);
– Endurúthlutun starfsfólks (skipti með æðstu liðsfélögum, notkun annarra þjóða utan Þýskalands sem bak- og framboðseiningar). Þetta leiddi einnig til fjölgunar hermanna.
Ef gögnin um 200-300 þúsund Þjóðverja sem létust eru í samræmi við raunveruleikann þýðir það að meginhluti þýska hersins hafi verið í þjónustu. Jafnvel að teknu tilliti til taps hinna særðu var skortur á þýska hernum 340 þúsund manns. Ég tel að þetta sé ekki alvarlegur skortur fyrir þýska herinn. Af hverju í nóvember-desember gat Wehrmacht þá ekki einbeitt þrefaldri yfirburði herafla í áttina að aðalárásinni, samkvæmt klassískum kenningum hernaðar? Þar að auki átti Þýskaland fjölmarga bandamenn (Þýskaland barðist ekki einir við Sovétríkin!), en tap þeirra þarf einnig að vera með í heildartalningunni.
Hvað segja þýsku hershöfðingjarnir sjálfir um tap þeirra? Hvernig mátu þeir ástandið á vettvangi?
Svona mat yfirmaður þýska hershöfðingjans F. Halder stöðu hernaðargetu Wehrmacht í lok nóvember 1941:
27. nóvember 1941.
Hersveitir okkar eru í aðdraganda þess að efnisleg og mannleg öfl eru algjörlega þreytt. 78
Óafturkræf tjón nemur aðeins 200 þúsund hermönnum og foringjum og þýski herinn er þegar á barmi þess að tæma mannauðinn. Eða er tapið meira?
Útför í Wehrmacht á austurvígstöðvunum
Yfirmaður herhópamiðstöðvarinnar, Fedor von Bock, markvörður, segir í bók sinni „Ég stóð við hlið Moskvu,“ segir frá tapi sem var að verða mjög alvarlegt fyrir herhópinn. Þann 31. október er færsla (hér og hér að neðan eru brot úr bók von Bock sem gefur til kynna dagsetningu færslunnar):
31/10/41
Tap okkar er að verða mjög áberandi. Í hópum hersveita eru yfir tuttugu herfylkingar undir stjórn yfirhersveita.
Oberleutnant samsvarar sovéskri og rússneskri stöðu yfirliðsforingja. Að sögn von Bock var tapið í liðsforingjasveitinni svo alvarlegt að yfirhersveitir stjórna herfylkingum þegar þeir ættu að stjórna sveit. F. Halder skrifaði einnig um verulegt tjón meðal yfirmanna. Eðlilega varð mesta tapið á liðsforingjum fyrir fótgönguliðssveitirnar. Þetta neyddi ekki aðeins til að laða að óreynda yngri yfirmenn, heldur einnig að skipta þeim út fyrir liðsforingja úr öðrum greinum hersins. Svipað ástand átti sér stað í Rauða hernum.
Tap og alvarleiki bardaganna hafði áhrif á þýsku hermennina. Varðandi 24. Panzer Corps, sem varð fyrir alvarlegu tjóni í orrustunum í október, skrifaði G. Guderian:
Harðir bardagar höfðu smám saman áhrif á yfirmenn okkar og hermenn... Og þetta var ekki líkamlegt, heldur andlegt áfall sem ekki var hægt að hunsa. Og sú staðreynd að bestu foringjarnir okkar voru svo mjög bældir í kjölfar síðustu bardaga var ótrúleg. 80
Um miðjan nóvember 1941, samkvæmt P. Karel (dulnefni Paul Karl Schmidt, sem barðist í austri í SS) í bókinni „Eastern Front“:
Þýskar fótgönguliðsdeildir höfðu misst á milli 30 og 50 prósent af starfsliði sínu í stanslausri framrás og stanslausum harðri bardaga, og brynvarðardeildirnar sem fóru yfir landamærin í júní voru allt annað en minningar (ekki meira en þriðjungur af venjulegum styrk þeirra).
Ég leyfi mér að leggja áherslu á að P. Karela segir að fótgönguliðsdeildirnar hafi misst allt að 30-50% af mannskap sínum. Hvert er hlutfallið á þessu tjóni á milli látinna og særðra? Samkvæmt ofangreindum gögnum F. Halder fór heildartap þýska hersins ekki yfir 25%.
Og hér er það sem sami höfundur skrifar um 10. Panzer Division 40. Panzer Corps, um miðjan október 1941:
Deildin... var að missa síðasta styrk sinn. Þegar Fischer hershöfðingi tilkynnti herforingja sínum um raunverulegan fjölda hermanna sem eru tilbúnir til bardaga og nothæfan búnað í herdeild sinni, hrópaði Stumme hershöfðingi: „Guð minn! Já, þú ert bara með aukna njósnaeftirlit.“
Það sem eftir stóð af skriðdrekadeildinni var sami styrkur og styrkt njósnaeftirlit! F. von Bock segir frá 21. nóvember:
21/11/41
...hvað varðar fjölda deilda, af þessu við græna borðið að dæma, er kraftajafnvægið ekkert verra en venjulega. En minnkun bardagaárangurs - í sumum félögum voru aðeins 20 til 30 manns eftir - stórt tap í herstjórnarliðinu og of mikil áreynsla fólks ásamt kulda gefa næstum allt aðra mynd.
Í einstökum þýskum fyrirtækjum í Army Group Center voru aðeins 20 til 30 manns eftir. Til að skilja hvort þetta er mikið eða lítið var reglulegur styrkur þýska fyrirtækisins 191 maður. Það er að segja, fyrirtækin sem von Bock skrifar um misstu úr 85 í 90% af starfsfólki sínu. Þetta er verðið á þýskum sigrum sumarið og haustið 1941. Og þetta er ekki sovéskur áróður, þetta eru orð þýsks hershöfðingja sem sá ástandið á vettvangi.
1. F. von Bock yfirmaður herhópsmiðstöðvar 2. V. Brauchitsch yfirmaður landhers (1938-1941) 3. G. Guderian yfirmaður 2. Panzer Group
Allt er þetta algjörlega á skjön við opinber þýsk gögn. Til að útskýra stöðu þýsku hermannanna mun ég vitna í brot úr bók von Bock um ástand herhópsmiðstöðvarinnar sem er að sækja fram til Moskvu. Ég mæli með því að lesa vandlega. Ég held að greining þýska hershöfðingjans í nóvember-desember 1941 eigi skilið athygli:
20/11/41
...Hægri armur 4. hersins er ófær um virkar sóknaraðgerðir í fyrirsjáanlegri framtíð, viðbúnað 17. og 173. deildar, sem tóku þátt í miklum varnarbardögum, er gjörsamlega uppurin, deildirnar sem eftir voru urðu fyrir miklu tjóni. XII og XX hersveitirnar eru líka mjög veiktar og geta ekki brotist í gegnum óvinastöður.
21/11/41
Ég fór frá Gzhatsk til staðsetningar XII Corps. Hersveitarforinginn er greinilega hrifinn af þeim hörðu bardögum sem áttu sér stað og lýsir í myrkustu litum ástandi herdeilda hans, en getu þeirra er að hans sögn gjörsamlega uppurin.
Tap, sérstaklega meðal yfirmanna, er að gera vart við sig. Margir undirforingjar stjórna herfylkingum, einn yfirherforingi stýrir herdeild. Sumum herdeildum var fækkað í 250 manns. Starfsfólkið þjáist af kulda og ófullnægjandi aðbúnaði. Í stuttu máli sagt er sveitin, að mati yfirmanns hennar, ekki lengur fær um að starfa sem bardagasveit.
23/11/41
Þar sem XX sveitin var staðsett sagði yfirmaður hennar mér frá alvarleika bardaganna sem sveitin hafði tekið þátt í og kvartaði einnig yfir þeim miklu kröfum sem yfirstjórnin gerði til herdeildanna: „Við þurfum enn að ná til Moskvu. Canal, að átta okkur ekki á því að þá getum við ekki tekið eitt skref.“
1/12/41
Bardagar síðustu 14 daga hafa sýnt að „alger eyðilegging“ rússneska hersins sem er á móti okkur er ekkert annað en ímyndun. Að stoppa við hlið Moskvu, þar sem net þjóðvega og járnbrauta er þéttast í öllu austurhluta Rússlands, þýðir að taka þátt í erfiðum stöðubardögum gegn óvini sem er miklu fleiri en okkur. Á meðan eru hermenn herhópsins algjörlega óviðbúnir þessu. En jafnvel þótt hið ómögulega verði mögulegt og okkur takist í upphafi að hertaka ný svæði í kringum Moskvu meðan á sókninni stendur, þá hef ég enn ekki nægan hermenn til að umkringja borgina og innsigla hana þétt frá suðaustri, austri og norðaustur. Þannig er áframhaldandi sókn árás án merkingar eða tilgangs, sérstaklega þegar horft er til þess að tíminn er að nálgast þann örlagaríka punkt þegar hersveitir árásarhersins verða gjörsamlega búinn. Þú þarft að ákveða núna hvað á að gera næst. Sem stendur eru hersveitir Army Group Center teygðar yfir meira en 1.000 kílómetra framhlið á meðan ég er með eina herdeild sem varalið. Við slíkar aðstæður, að teknu tilliti til taps á liðsforingjum og mikillar samdráttar í bardagavirkni hermanna, munu hersveitir herhópsins ekki standast jafnvel mjög miðlungs skipulagða sókn...
6/12/41
Kvartanir herdeilda um yfirburði í lofti sem Rússar hafa náð fara vaxandi.
12.7.41
Erfiður dagur. Um nóttina fór hægri vængur 3. Panzer Group að draga sig til baka. Óþægilegir óvinafleygar á norðurvæng skriðdrekahópsins gera vart við sig. Óvinurinn jók einnig verulega þrýsting á hægri væng 9. hersins. Ég sendi allt sem ég hafði náð að safna í skyndi til ráðstöfunar 3. Panzer Group; Hersveit 255. deildar var send á vörubílum - herfylki í einu - í átt að Klin, þangað sem fyrsta herfylkingin kom í morgun. Eini varasjóðurinn sem 4. Panzer Group náði að skrapa saman var styrkt fyrirtæki.
12.10.41
(Símskeyti til V. Brauchitsch, yfirmanns þýska landhersins)
„Ég neyðist til að endurtaka það sem ég hef þegar greint frá mörgum sinnum: framhlið herhópsins mun ekki geta haldið núverandi stöðu sinni í langan tíma með tiltækum herafla. Jafnvel þótt okkur takist að útrýma fleyg óvinarins inn í varnir okkar á sumum stöðum, mun þetta nást á kostnað þess að tæma algjörlega síðustu tiltæku hersveitirnar sem eru tilbúnar til bardaga. Þessu sjónarmiði deila allir herforingjar...
Af þessum sökum neyðist ég til að endurtaka nokkrum sinnum fyrri kröfu um skjóta liðsauka. Þetta mun gera okkur kleift að halda áfram að berjast varnarbardaga með einhverja möguleika á árangri, án þess að dæma hersveitir til blindra tilviljunar.
Gröf þýsks hermanns á austurvígstöðvunum
Von Bock sagði að hersveitir herhópsins myndu ekki þola jafnvel mjög meðalstóra sókn. Hann bað stöðugt um liðsauka fyrir hermenn sína. Af athugasemdum þýska herforingjans má sjá hversu flókin staða þýskra hermanna er nálægt Moskvu. Í þessu tilliti virðist niðurstaða gagnsóknar Rauða hersins í desember nokkuð eðlileg.
Árið 1941, í þrjóskum bardögum við þýska herinn, þar á meðal skriðdrekasveitir hans, voru „spænir“ undantekningarlaust fjarlægðir. Bestu einingarnar með gífurlega reynslu komu fram. Það er engin tilviljun að hermenn og foringjar Rauða hersins sögðu um þýska herinn 1943 að sá þýski væri alls ekki sá sami og 1941.
Þið verðið að skilja að þegar þeir tala um ákveðnar herdeildir og fylkingar Þjóðverja í lok árs 1941, þá eru þær, að sögn þýskra hershöfðingja, langt frá því að samsvara þeim herdeildum sem fóru yfir landamæri Þýskalands og Sovétríkjanna 22. júní 1941.
Opinber skortur á þýska hernum í desember 1941 var aðeins 340 þúsund manns. Og þetta var þegar tap í fjölda fótgönguliðafélaga nam 85-90%, þegar aðeins 250 manns voru eftir af fótgönguliðsherdeildum með nafnstyrk 3049 manns (missir 92%), þegar skriðdrekadeildir voru að klára bardagahæfileika sína. Samræmast opinberu þýsku tölurnar raunveruleikanum?
Og að lokum: í október 1944 var tilkynnt um „ofurheildar“ virkjun í Þýskalandi, karlmenn á aldrinum 16 til 60 ára voru herskyldir. Hvað varð um þann mikla fjölda ungra Þjóðverja, miðað við minniháttar tap á austurvígstöðvunum? En það voru líka þýskir bandamenn. Virkjunarauðlind Þýskalands og bandamanna þeirra var greinilega ekki takmörkuð við eina eða tvær milljónir manna. Samtals árin 1939-1945. Samkvæmt ýmsum heimildum voru frá 18 til 22 milljónir manna kallaðar í þýska herinn einn. Þetta er án bandamanna! Hvað varð um þá? Kannski urðu þeir fyrir minniháttar tjóni á árunum 1941-1942. réðust á, og hörfuðu síðan einnig til Þýskalands með minniháttar tjóni, eftir það gáfust þeir upp. Eða kannski var flestum þeirra „fargað“ á austurvígstöðvunum.
Hvert er raunverulegt tap Þjóðverja og bandamanna þeirra á austurvígstöðvunum?
 
3. Við hverja barðist Rauði herinn?
Það er gagnlegt að vita með hverjum Rauði herinn barðist í gegnum ættjarðarstríðið mikla. Ég mun útvega gögn um handtekna öxulhermenn (Evrópulönd). Ekki aðeins var tekinn bein bardagi, heldur einnig aftari einingar sem sinntu framboði og viðgerðum. Af þessum gögnum má gróflega dæma heildarfjölda hermanna Þýskalands og bandamanna þess.
Á tímabilinu frá 22. júní 1941 til 2. september 1945 voru eftirfarandi teknir til fanga (hermenn öxullandanna í Evrópu eru feitletruð):
Þjóðerni/Alls
Þjóðverjar - 2,389560 milljónir manna
Ungverjar - 513.767 þúsund manns
Rúmenar - 187.370 þúsund manns
Austurríkismenn - 156.682 þúsund manns
Tékkar og Slóvakar - 69.977 þúsund manns
Pólverjar – 60.280 þúsund manns
Ítalir - 48.957 þúsund manns
Frakkar - 23.136 þúsund manns
Júgóslavar (aðallega Króatar) - 21.822 þúsund manns
Moldóvanir - 14.129 þúsund manns
Hollendingar - 4.729 þúsund manns
Belgar – 2.010 þúsund manns
Lúxemborgarar - 652 manns
Danir - 457 manns
Spánverjar - 452 manns
Norðmenn – 101 manneskja
Svíar - 72 manns
1. Ungverskir stríðsfangar 2. Rúmenskir stríðsfangar
Samsetning óvinahersins er mjög fjölbreytt, næstum öll Evrópulönd eiga fulltrúa. Það voru ekki bara Þjóðverjar sem börðust. Þeir drógu að sér mörg lönd og þjóðerni í Evrópu til austurherferðar sinnar.
Það eru skoðanir á því að Þýskaland hafi neytt bandamenn sína til að berjast (Frakkar, Belgar, Hollendingar, Danir, auk Spánverja, Króata, Ítala, Ungverja, Finna, Rúmena o.s.frv.). Þar að auki þvingaði það þá svo mikið að Frakkar úr SS-hermönnum börðust til hins síðasta í Berlín í maí 1945. Hvernig voru þeir neyddir til þess og jafnvel við þær aðstæður?
Og samt, hversu mikið þvingaði Þýskaland bandamennina og hversu mikið vildu þeir sjálfir taka þátt í deildinni eftir sigurinn?
 
Niðurstaða
Til að draga saman getum við sagt að kerfisbundinn undirbúningur fyrir stríð hafi átt sér stað í Sovétríkjunum. Þeir voru að undirbúa að hrinda fyrsta árás óvinarins, sem varnarráðstafanir voru fyrirhugaðar á miklu dýpi. Gerðar voru forsíðuáætlanir fyrir héruð, her og herdeildir. Viðmiðið var einmitt varnaraðgerðir.
Síðan vorið 1941 komu hermenn á vesturlandamærin og varnarvirki reistir. Á tíunda degi júní fóru hermenn að senda til sinna geira (gefin til kynna með forsíðuáætlunum). Þetta gerðist þegar hermenn fóru frá vetrarbústöðum sínum með allan þann búnað sem nauðsynlegur var til bardaga. Hermennirnir urðu að vera tilbúnir í bardaga. Brottför hermanna á ný stig átti sér stað sem hluti af taktískum æfingum.
Þessi útsending hermanna átti sér stað með beinni þátttöku umdæmisstjóra. Umdæmisstjórar urðu að hafa skilning á aðstæðum í umdæmunum og núverandi markmiðum. Skipulegasta dreifingin var í PribOVO, verri í KOVO. Í ZapOVO var þetta ferli í raun ekki framkvæmt, nema endurskipun djúpra deilda. Svo virðist sem Alþýðumálaráðið hafi litla stjórn á útsetningu héraðshermanna. Af þeim sökum voru herumdæmin mismikil undirbúin fyrir stríð eins og stríðsbrotið sýndi.
Það er eitt.
Í öðru lagi. Flugherinn í héraðinu, nema Odvo, var ekki viðbúinn bardaga (hlutverk flugsins í stríðinu var mjög mikilvægt). Ennfremur var í flugdeildunum ferli afvopnunar, fjarlæging vélbyssna og fallbyssur úr flugvélum. Allt þetta leiddi í raun til ósigurs flughersins á fyrstu dögum stríðsins. Þessi þáttur hafði veruleg áhrif á árangur óvinarins í kjölfarið. Hvernig gat þetta gerst? Viljandi eða ekki?
Þriðja. Fjölmargar vísbendingar um afvopnun sumra eininga: til dæmis sendingu loftvarna og stórskotaliðs í búðir í aðdraganda stríðsins, sem flækti verulega baráttuna gegn flugvélum og skriðdrekum óvinarins. Það er nauðsynlegt að skilja þetta mál eins vel og hægt er. Hvers vegna? Það er eitt að berjast með vopn í hendi og allt annað að mæta óvininum í kastalanum með allt sem við kom. Var um vísvitandi skemmdarverk að ræða á skipunum og landráð? Einhver heimilaði að sýningin yrði haldin í Brest og leyfði þýskum flugmönnum að skoða borgir í Vestur-Hvíta-Rússlandi. Að hvaða marki höfðu slíkar aðgerðir áhrif á getu Rauða hersins til að sinna bardagaaðgerðum? Og hvert er hlutverk þessa þáttar í sumarhamförunum 1941 almennt?
Í fjórða lagi. Hversu viðbúnir herinn og herforingjaliðið voru undir stríð. Við vorum að búa okkur undir stríð, en enginn undirbúningur getur komið í stað fullgildrar bardagareynslu, sem felur í sér raunverulega skipulagningu og framkvæmd aðgerða, samspil ýmissa hermanna o.s.frv. Þýskir hermenn höfðu þessa reynslu. Sovéska hliðin hafði takmarkaðan mannskap í bardögum við Khalkhin Gol og vetrarstríðið - greinilega ekki nóg fyrir alhliða, fullkomna bardagaupplifun. Samkvæmt vitnisburði þýsku hershöfðingjanna sjálfra birtist slík reynsla meðal sovéskra hermanna og foringja á fyrstu mánuðum stríðsins. Og þeir náðu góðum tökum á því.
Mistök fyrstu mánaða stríðsins voru af mörgum ástæðum. Ég er búinn að redda sumu. Til að skilja nákvæmlega hvað gerðist er mikilvægt að greina greinilega á milli þeirra. Ákveðið merkingu hvers og eins. Til dæmis að aðgreina bilun við að framkvæma skipanir, skemmdarverk og bein skemmdarverk annars vegar og vanhæfni og reynsluleysi foringja hins vegar. Ekki blanda öllu saman.
Og við the vegur, hvernig ímyndaði hershöfðingi Rauða hersins sér framtíðarbardaga? Að sögn G. Zhukov bjóst hershöfðinginn ekki við svo stórfelldu og samstilltu verkfalli. Eigum við að skrifa þetta niður sem ástæður ósigursins?
Tilskipanir fyrir stríð innihéldu oft „að láta ekki undan ögrun“. Sovéska stjórnmálaforystan reyndi að ögra ekki Þýskalandi, ekki gefa því ástæðu til stríðs. Slík löngun sýnir hversu flókin alþjóðleg samskipti eru, sem verðskulda sérstaka yfirgripsmikla greiningu.
Stríðið var að nálgast. Þar að auki vöruðu allir við því: Bretar, leyniþjónusta, herfylkingar Sovétríkjanna, fjölmargir þýskir liðhlaupar (þekkt er yfir 20 á tíu dögum fyrir stríð), þeir telja að jafnvel þýski sendiherrann í Sovétríkjunum F. Schulenburg, í gegnum þriðja aðila , varaði pólitíska forystu Sovétríkjanna við árásinni (þó ég hafi ekki fundið slíkar heimildargögn).
1. F. Schulenburg, sendiherra Þýskalands í Sovétríkjunum 2. W. Churchill, forsætisráðherra Bretlands 3. A. Mikoyan Alþýðufulltrúi í utanríkisviðskiptum Sovétríkjanna
Eins og W. Churchill skrifaði vissi I. Stalín um yfirvofandi árás. Stalín sagði við Churchill, sem var í heimsókn í Sovétríkjunum í ágúst 1942:
Ég þurfti enga viðvörun. Ég vissi að stríðið myndi hefjast, en ég hélt að ég gæti unnið sex mánuði í viðbót eða svo. 84
Þetta er staðfest af V. Molotov. Það var löngun til að tefja stríðið. En þegar það reyndist óumflýjanlegt (Þýskaland hætti að bregðast diplómatískt við skrefum Sovétríkjanna og fóru að einbeita sér að landamærunum) voru hermenn og floti í vesturumdæmunum settir í viðbragðsstöðu (18.-19. júní). Þar að auki var þetta gert með hliðsjón af alvarleika alþjóðasamskipta, sem endurspeglaðist í sérstökum aðgerðum á vettvangi.
Nú vil ég nefna ýmsar skoðanir þátttakenda á þeim viðburðum. Anastas Mikoyan er mjög merkilegur persónuleiki, pólitískur langlífur, sem á sama tíma tókst að vera í skugganum:
Laugardaginn 21. júní 1941, um kvöldið, vorum við, meðlimir stjórnmálaráðsins, í íbúð Stalíns. Við skiptumst á skoðunum. Staðan var spennuþrungin.
Stalín hélt samt að Hitler myndi ekki hefja stríð. Svo komu Timoshenko, Zhukov og Vatutin (þarna). Þeir tilkynntu að þeir hefðu nýverið fengið upplýsingar frá liðhlaupa um að 22. júní klukkan 4 um morguninn myndu þýskir hermenn fara yfir landamæri okkar.
Stalín efaðist að þessu sinni líka um sannleiksgildi upplýsinganna og sagði: var liðhlaupinn ekki fluttur viljandi til að ögra okkur?
Þar sem okkur var öllum mjög brugðið og kröfðust þess að gripið yrði til brýnna ráðstafana, samþykkti Stalín „bara ef“ að gefa tilskipun til hermannanna um að gera þá viðbúna til bardaga...
Við skildum um þrjúleytið að morgni 22. júní 1941 og klukkutíma síðar vöktu þeir mig: stríð!
Samstundis söfnuðust meðlimir stjórnmálaráðsins saman við Stalín og lásu upplýsingar um að Sevastopol og aðrar borgir hefðu verið sprengdar.
...Stalín var í svo þunglyndi ástandi... 85
Þetta er á einhvern hátt kanónískt mat á upphafi stríðsins. Og tilskipunin var send hermönnum til öryggis. Telur þú að Sovétstjórnin hafi tekið alvarlegar ákvarðanir í alþjóðastjórnmálum bara ef svo ber undir? Eða hafðir þú skýra og skiljanlega afstöðu (ekki auglýst, heldur fyrir sjálfan þig) til fjölda mála með sérstökum aðgerðum ef þörf krefur?
Í endurminningum sínum skrifaði G. Zhukov um hvernig hann og S. Timoshenko að kvöldi 21. júní báðu um leyfi frá I. Stalín til að koma hermönnum í fullan bardagaviðbúnað og hann taldi slíka hugmynd „ótímabæra“. Zhukov skrifar:
„Við verðum tafarlaust að gefa hermönnum tilskipun um að koma öllum hermönnum í landamærahéruðum í fullan bardagaviðbúnað,“ sagði alþýðulögreglustjórinn.
Því næst voru tilskipunardrögin lesin upp. I. Stalín, samkvæmt G. Zhukov, benti á:
Það er ótímabært að gefa slíka tilskipun núna, ef til vill verður málið leyst á friðsamlegan hátt.
Hins vegar, nokkrum málsgreinum síðar, vitnar herforinginn í tilskipun sem send var til hermannanna, sem vísar til þess að hermennirnir séu tilbúnir til bardaga. Bannar og heimilar Stalín samtímis? Ekki skilið! Og hvernig á að útskýra að PribOVO hermenn hafi verið viðbúnir bardaga síðan 18. júní?
V. Molotov bendir á að G. Zhukov lýsir ekki alltaf rétt atburðum í aðdraganda stríðsins:
Zhukov hefur mörg umdeild ákvæði í bók sinni. Og það eru vantrúarmenn. Hann segist, eins og áður en stríðið hófst, tilkynna Stalín, ég er líka viðstaddur, að Þjóðverjar stundi heræfingar, skapi stríðshættu, og eins og ég hafi spurt hann spurningarinnar: „Hvað, heldurðu að verðum við að berjast við Þjóðverja? Þvílíkur skammarlaus hlutur. Síðasti fíflið, ef svo má að orði komast. Það skilja allir, en ég skil ekki neitt. Hann skrifar að Stalín hafi verið viss um að hann myndi geta komið í veg fyrir stríðið. En ef þú kennir Stalín einum um allt, þá byggði hann einn upp sósíalisma, einn vann stríðið. Og Lenín var ekki sá eini sem stjórnaði og Stalín var ekki sá eini í stjórnmálaráðinu. Allir bera ábyrgð. Það sem þeir vissu ekki er ekki satt. Þegar öllu er á botninn hvolft komu Kirponos og Kuznetsov hermenn í viðbúnað, en Pavlov gerði það ekki.
Hér vilja allir fría sig ábyrgð. Kuznetsov, sjómaður og sjávarútvegsráðherra, gaf hins vegar fyrirmæli frá kvöldinu 21. júní til 22. júní um að búa sig undir loftárás. Zhukov gerði þetta ekki... 87
Við vissum að stríð var handan við hornið, að við værum veikari en Þýskaland, að við yrðum að hörfa.
Öll spurningin var hvar við yrðum að hörfa - til Smolensk eða Moskvu, við ræddum þetta fyrir stríðið. 88
Þátttakendur í sama atburði sjá það „öðruvísi“. (Við the vegur, enginn þeirra segir að Sovétríkin hafi verið að undirbúa árás á Þýskaland.) Þú ættir ekki að einblína aðeins á slíkt mat (þau eru frekar huglæg). Höfundar þeirra sækjast eftir eigin markmiðum. Nauðsynlegt er að rannsaka til hlítar hvaða pólitískar, efnahagslegar og hernaðarlegar ákvarðanir voru teknar og framkvæmdar. Sjáðu hvaða atburðir voru haldnir á árunum 1940-1941. í vesturumdæmunum, samkvæmt tilskipunum alþýðuvarnarráðsins og allsherjarráðsins, hvaða tilskipanir voru sendar til umdæmanna frá Moskvu, og hvaða skipanir voru gefnar í umdæmunum sjálfum - í samræmi við þessar tilskipanir.
Við skulum fyrst skrá allar þekktar tilskipanir og röð í tímaröð. Þannig munum við sjá og skilja þróunina (innri merkingu og röð ákvarðana). Hvers vegna er það mikilvægt? Maður sem skilur þróun þess sem er að gerast getur ekki ruglað saman einstökum staðreyndum sem eru teknar úr samhengi. Byggt á röðun og tímaröð allra staðreyndagagna vil ég útfæra verkefnið „Staðreynd sögunnar“.
Það eru enn margir óvissuþættir og spurningar. Mikilvægur þáttur í vanmatinu er sú staðreynd að ekki hefur verið leynd af leynd af öllum skjölum sem tengjast ættjarðarstríðinu mikla. Frá og með 2005 hafði TsAMO RF (Central Archive of the Defense Ministry of Russian Federation) 10 milljónir skráa frá Þjóðræknisstríðinu mikla í leynilegri geymslu, en 2 milljónir voru í almenningseigu. Umtalsverður fjöldi skjala hershöfðingja hefur ekki verið aflétt, þar á meðal símskeyti frá hershöfðingjanum til hermannanna (hver veit, kannski er meðal þeirra símskeyti frá hershöfðingjanum dagsett 18. júní). Ég er viss um að aflétting þessara skjala mun fjarlægja mörg umdeild atriði.
Ég hvet alla til að takast á við þessi mál saman!
__________
Kæri lesandi, sendu umsögn þína og athugasemdir um bókina til.
Með þinni hjálp munum við:
- Leiðrétta mistök,
- leggja fram mikilvægari skjöl og staðreyndir,
- gera lýsingar á atburðum fullkomnari og nákvæmari.
 
Kæri lesandi!
Ég býð þér að TAKA ÞÁTT í að setja saman áreiðanlega sögu föðurlandsstríðsins mikla!
Hvers vegna er þetta nauðsynlegt?
Vegna þess að það er EKKI ÁSÆNT að endurskrifa sögu landsins okkar!
Af hverju eru þeir að endurskrifa sögu föðurlandsstríðsins mikla?
Sovétríkin komust út úr ættjarðarstríðinu mikla án ýkju sem stórveldi. Þetta stríð er ein af stoðplötum heimsmyndar fyrrum sovéskra, og nú rússnesku.
ÞEGAR deilunum lýkur er sagan eitthvað á þessa leið
„Vestrænir samstarfsaðilar“ vilja breyta kjarnaplötu heimsmyndar okkar. Þeir leitast við að velja hugmyndir, verkefni, afrek og sigra.
Þar er farið yfir afrekið og í hverju það fólst. Margir atburðir og staðreyndir eru þagnaðar. Einkenni tiltekins fólks hverfa. Í besta falli eru bara nöfn eftir.
Mikill fjöldi goðsagna er búinn til, á bak við þær er ekki aðeins sýnilegt námskeiðið, heldur einnig hin sanna merkingu atburðanna sem þróast.
Viltu að börnin þín viti hvað, gegn hverjum og hvernig langafi þeirra börðust?
Hvað býð ég?
Ég legg til að búið verði til sögulegt verkefni sem, byggt á staðreyndum og skjölum, mun sýna áreiðanlega sögu föðurlandsstríðsins mikla.
Ímyndaðu þér vefsíðu með ítarlegu sögulegu korti af ættjarðarstríðinu mikla með hlaðnum gögnum um:
Það er erfitt að skilja sögulega atburði án korts.
- hagfræði,
- pólitík,
- viðskiptaflæði,
- tækni,
- hersveitir,
- o.s.frv.
Kortið mun bregðast við smellunum þínum, útskýra og sýna valdar breytur (tími, framhluti, tegund búnaðar, efnahagsgeiri osfrv.) Slíkt gagnvirkt kort mun stöðugt og í smáatriðum sýna og segja raunverulegt sögulegt efni.
Í sérstökum hluta verður hægt að kynna þér efni samninga, tilskipana, fyrirmæla, samantekta og skýrslna. Lestu það sjálfur og dragðu þínar eigin ályktanir!
Verkefnið mun sýna hvernig það var í raun og veru, án þess að laga staðreyndir til að passa við ríkjandi hugmynd (bæði með mínusmerki og með plúsmerki).
Hvað er gert
Heimildargrunni verkefnisins hefur verið safnað að hluta. Tæknileg útfærsla er ígrunduð, hvernig síða verður, hvernig á að raða efninu o.s.frv.
Ég kynnti nokkur af þeim skjölum sem safnað var í tveimur bókum mínum. Þær sýna þekkta og lítt þekkta atburði, aðalsögumaður þeirra eru skjölin sjálf.
Mér þætti mjög gaman að heyra álit þitt á þeim.
Líkaði þér við verkefnið? Viltu taka þátt?
Ég er að leita að fólki sem er í sömu sporum! Þátttaka allra er mikilvæg fyrir verkefnið.
1. Segðu okkur frá verkefninu. Þú ert bloggari, þú átt síður á samfélagsmiðlum eða bara fullt af vinum og kunningjum.
- Tilkynna um verkefnið,
- Endursetja greinar,
– Gefðu hlekk á bækurnar og vefsíðu verkefnisins.
Láttu fleiri vita af því!
2. Framkvæmd Þú ert hönnuður, forritari, textahöfundur, skipuleggjandi... eða þú hefur bara gagnlegar ábendingar. Verkefnið mun njóta góðs af þátttöku þinni. Pósturinn minn:
3. Fjárstuðningur. Jafnvel 14 rúblur eru mikilvægar fyrir verkefnið. Verkefnið er að fara inn í nýtt innleiðingarstig!
Þú getur sent hvaða upphæð sem er á hentugum tíma. Nánari upplýsingar á heimasíðu verkefnisins -
Burtséð frá þátttökuformi leggur þú mikið af mörkum til framkvæmdar verkefnisins.
Netfang:
Heimasíða verkefnisins:
Þakka þér fyrir áhuga þinn á bókinni og History Fact verkefninu! Álit þitt er mér mikilvægt.
 
Þátttakendur í verkefninu „Staðreynd sögunnar“
Ég þakka öllum sem studdu verkefnið „Staðreynd sögunnar“. Þetta er lifandi verkefni. Og allir geta tekið þátt í því í hvaða formi sem er.
Hér að neðan langar mig að kynna nokkra þátttakendur verkefnisins. Inntak þeirra var mjög mikilvægt fyrir verkefnið og þau urðu hluti af þessari bók! Viltu vera meðal þeirra? Lestu hvernig á að gera það ().
Lýðveldið Khakassia
Ruslan Ozerov
Savely Popov
Dmitry Panchenko
Novosibirsk svæðinu
Dmitry Erokhin
Konstantin Tanov
Olga Gamova
Ilja Kamov
Rostov svæðinu
Valery Alatortsev
Veronica Pannikova
Krasnoyarsk svæðinu
Dmitry Pan
Arthur Vatinov
Vadim Guzeev
Anastasia Savitskaya
Moskvu
Anatoly Venikov
Ilya Pashkov
Valery Artemov
 
Skjöl
1. Um grunnatriði dreifingar herafla Sovétríkjanna nr. 103202/s. 18. september 1940
2. Athugasemdir hershöfðingja Rauða hersins um áætlun um stefnumótandi dreifingu herafla Sovétríkjanna komi til stríðs við Þýskaland og bandamenn þess. [ekki fyrr en 15. maí 1941]
3. Tilskipun til yfirmanns ZapOVO hermanna nr. 503859/ss/ov. [eigi síðar en 20. maí 1941]
4. Tilskipun til yfirmanns PribOVO-hermanna nr. 503920/ss/ov. [eigi síðar en 30. maí 1941]
5. Tilskipun til yfirmanns KOVO-hermanna nr. 503862/ss/s. [eigi síðar en 20. maí 1941]
6. Tilskipun herráðs ZapOVO til yfirmanns 3. hersins nr. 002140/ss/ov. 14. maí 1941
7. Um brot á landamærum Sovétríkjanna frá nóvember 1940 til 10. júní 1941 nr. 1996/6. 12. júní 1941
8. Um að ákveða dagsetningu fyrir árás á Sovétríkin. 10. júní 1941
9. Minnisblað aðstoðarinnanríkisráðherra um leyfi til að rýma fjölskyldur yfirmanna Shakiai landamæradeildarinnar. 20. júní 1941
10. Skipun um eflingu landamæraöryggis, nr. 20. júní 1941
11. Tilskipun herráðsins KOVO nr. A1-00211. 11. júní 1941
12. Tilskipun til herráðs KOVO nr. 504205. 13. júní 1941
13. Skipun varnarmálastjóra Sovétríkjanna L/g 0042. 19. júní 1941
14. Um skipulag vígstöðva og skipan stjórnarliða. 21. júní 1941
15. Skipun til 12. vélrænna hersveitarinnar nr. 0033. 18. júní 1941
16. Tilskipun ZAPOVO til yfirmanna 3., 4. og 10. her. Tilskipun nr. 22. júní 1941
17. Tilskipun nr. 2 til herráða LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO. 22. júní 1941
18. Frá bókun um yfirheyrslur yfir hinum handtekna D. G. Pavlov frá 7. júlí 1941.
19. Tilskipun höfuðstöðva Eystrasaltshersvæðisins. 18. júní 1941
20. Útdráttur úr skipun höfuðstöðva Eystrasaltshersvæðisins. 19. júní 1941
21. Símskeyti nr. 217 til ZapOVO flugdeildarinnar. 21. júní 1941
22. Skýrsla frá yfirmanni Eystrasaltsflotans Rauða borðsins til yfirmanns Leníngrad- og Eystrasaltsherhéraðanna, yfirmanns landamærahermanna. 20. júní 1941
23. Samtal V. M. Molotov og sendiherra V. Schulenburg. 21. júní 1941
24. Tilskipun til yfirmanns ZapOVO hermanna. 13. júní 1941
25. Tilskipun til herráða vígstöðvanna nr. 22. júní 1941
26. Spurningar sendar af "General Pokrovsky Commission" til yfirmanna Rauða hersins
27. Bókun um lokaðan réttarþing herskóla Hæstaréttar Sovétríkjanna frá 22. júlí 1941.
28. Athugasemd frá yfirhershöfðingjanum til I.V. Stalín og V.M. Molotov nr. 103313/ss/ov. [ekki fyrr en 5. október 1940]
29. Skipun til höfuðstöðva Eystrasaltshersvæðisins til yfirmanna 8., 11. og 27. her. 21. júní 1941
30. Skipun frá yfirmanni 6. hers til yfirmanna 4. vélvopnasveitar, 8. skriðdrekadeildar og 81. vélbyssudeildar. 20. júní 1941
31. Athugasemd frá herráði KOVO nr. A1-00209. [eigi síðar en 12. apríl 1941]
1. Um grunnatriði dreifingar herafla Sovétríkjanna nr. 103202/s.
18. september 1940
Sérstaklega mikilvægt
Leyndarmál
Aðeins í eigin persónu
Skrifað í einu eintaki
Ég skýri þér til athugunar sjónarmið á grundvelli stefnumótandi dreifingar herafla Sovétríkjanna í vestri og austri fyrir 1940 og 1941
I. Líklegir andstæðingar okkar
Núverandi stjórnmálaástand í Evrópu skapar líkur á vopnuðum átökum á vesturlandamærum okkar.
Þessi vopnuðu átök geta aðeins verið takmörkuð við vesturlandamæri okkar, en ekki er hægt að útiloka möguleikann á árásum frá Japan á landamæri okkar í Austurlöndum fjær.
Á vesturlandamærum okkar mun líklegasti óvinurinn vera Þýskaland hvað Ítalíu varðar, þátttaka þess í stríðinu er möguleg, eða öllu heldur framkoma þess á Balkanskaga, sem skapar okkur óbeina ógn.
Vopnuð átök milli Sovétríkjanna og Þýskalands gætu leitt til þess að Ungverjaland lendi í hernaðarátökum við okkur, sem og Finnland og Rúmeníu í hefndarskyni.
Með líklega vopnuðu hlutleysi af hálfu Írans og Afganistan er opin árás Tyrklands á Sovétríkin, innblásin af Þjóðverjum, möguleg.
Þannig þurfa Sovétríkin að vera reiðubúin til að berjast á tveimur vígstöðvum: í vestri gegn Þýskalandi, studd af Ítalíu, Ungverjalandi, Rúmeníu og Finnlandi, og í austri - gegn Japan sem opnum óvini, eða óvini sem tekur stöðu vopnað hlutleysi, sem getur alltaf farið í opinn árekstra.
II. Hersveitir hugsanlegra andstæðinga
Helsti öflugasti óvinurinn er Þýskaland.
Sem stendur hefur Þýskaland sent 205 - 226 fótgönguliðadeildir (þar á meðal allt að 8 vélknúnar) og 15 - 17 skriðdrekadeildir og alls - allt að 243 herdeildir, 20.000 sviðum. byssur af öllum kaliberum, 10.000 skriðdrekar og frá 14.200 til 15.000 flugvélar, þar af eru 4.500 - 5.000 sprengjuflugvélar, 3.500 - 4.000 orrustuflugvélar, 400 - 600 njósnaflugvélar, 3.2000 þjálfunarflugvélar og 3.0000 flugvélar.
Af tilgreindum fjölda herdeilda eru allt að 85 fótgönguliðar og allt að 9 skriðdrekadeildir samankomnar í Austur- og Suðausturlandi.
Núverandi hernaðarástand í Vestur-Evrópu gerir Þjóðverjum kleift að flytja megnið af herliði sínu gegn vestrænum löndum okkar. landamæri.
Þar sem stríðinu við England er enn ólokið má væntanlega gera ráð fyrir að allt að 50 herdeildir verði eftir í hernumdu löndunum og héruðum af Þýskalandi og allt að 20 herdeildir í djúpum landsins.
Þannig, frá ofangreindum 243 herdeildum, allt að 173 herdeildum - þar af allt að 140 fótgönguliðum, 15-17 skriðdrekum, 8 vélknúnum, 5 léttum og 3 flugvélum og allt að 1200 flugvélum - verður beint að landamærum okkar.
Finnland mun geta teflt fram 15-18 herdeildum fótgönguliða gegn Sovétríkjunum.
Rúmenía - hefur nú allt að 45 fótgönguliðadeildir og um 1.100 flugvélar, þar af má búast við að að minnsta kosti 30 fótgönguliðadeildir, 3 riddaradeildir og um 1.100 flugvélar verði notaðar gegn Sovétríkjunum. Ungverjaland - mun geta teflt fram allt að 15 fótgönguliðadeildum, 2 skriðdrekadeildum og 2 riddaraliðssveitum gegn Sovétríkjunum.
Alls, að teknu tilliti til ofangreindra líklegra andstæðinga gegn Sovétríkjunum á Vesturlöndum, er hægt að beita eftirfarandi:
Þýskaland - 173 fótgönguliðar. deild; 10.000 tankar; 13.000 flugvélar
Finnland - 15 fótgönguliðar. deild; 0 tankar; 400 flugvélar
Rúmenía - 30 fótgönguliðar. deild; 250 tankar; 1100 flugvélar
Ungverjaland - 15 fótgönguliðar. deild; 300 tankar; 600 flugvélar
Samtals - 233 fótgönguliðar. deild; 10550 tankar; 15.100 flugvélar.
ATH: Eins og fram kemur hér að ofan - Ítalía og Türkiye teljast ekki beinir andstæðingar og eru ekki með í töflunni.
Í austri hefur Japan, sem nú er í stríði við Kína, með 49 fótgöngulið í her sínum. deildir, um 56.000 tún. byssur, allt að 1.570 skriðdreka og skriðdreka og 3.420 land- og sjóflugvélar.
Komi til stríðs á næstu árum mun Japan geta aukið her sinn í 63 fótgöngulið. deildir.
Fyrir aðgerðir gegn Sovétríkjunum getur japanska stjórnin teflt upp allt að 50 fótgönguliðum. deildir, þar af allt að 30 fótgönguliðar. deildir, 1.200 skriðdrekar og skriðdreka, 850 þungar byssur og 3.000 flugvélar (1.500 á landi og 1.500 sjó) gætu safnast að landamærum Sovétríkjanna innan 25 - 30 daga.
Ekki er tekið tillit til hersins í Manchukuo sem aukaatriði.
Svo, í stríði á tveimur vígstöðvum, verða Sovétríkin að reikna með möguleikanum á að einbeita sér að landamærum sínum - um 280 - 290 herdeildir fótgönguliða, 11.750 skriðdrekar, 30.000 meðal- og þungar sviðsbyssur, 18.000 flugvélar.
III. Líklegar rekstraráætlanir andstæðinga
Heimildargögn um rekstraráætlanir hugsanlegra andstæðinga bæði á Vesturlandi og Austurlandi General Staff K.A. er ekki með það.
Líklegasta ímyndaða stefnumótandi dreifing mögulegra andstæðinga gæti verið:
Á vesturlöndum:
Þýskaland mun að öllum líkindum senda helstu hersveitir sínar norðan við mynni árinnar. San til þess að skila og þróa helsta höggið frá Austur-Prússlandi í gegnum litháíska SSR í áttina til Riga, Kovno og lengra til Dvinsk - Polotsk, eða til Kovno - Vilno og lengra til Minsk.
Á sama tíma er nauðsynlegt að búast við hliðrænum árásum frá Lomza og Brest, með síðari þróun þeirra í átt að Baranovichi, Minsk.
Þróun aðgerðarinnar á Riga verður sameinuð: 1) með lendingu á Eystrasaltsströndinni í Libau svæðinu með það að markmiði að starfa á hlið og aftan her okkar sem starfa á Neðra Neman og 2) með handtöku á Moonsund eyjaklasann og lenda á yfirráðasvæði eistneska SSR með það að markmiði að ráðast á Leníngrad.
Það er líka mjög líklegt að samtímis aðalárás Þjóðverja frá Austur-Prússlandi muni þeir gera árás framan frá Kholm, Grubeshov, Tomashev, Yaroslav á Dubno, Brody með það að markmiði að ná afturhluta Lvov hópsins okkar og ná Vestur-Úkraína.
Ef Finnland tekur hlið Þýskalands, þá er mögulegt að her þeirra fái stuðning þýskra herdeilda til að ráðast á Leníngrad úr norðvesturhluta.
Í suðri er hægt að búast við samtímis umskiptum með þýska hernum yfir í sókn frá héruðum norðurhluta Rúmeníu í almenna átt að Zhmerinka af rúmenska hernum, studdur af þýskum herdeildum.
Miðað við þá ímynduðu atburðarás sem lýst er fyrir Þýskaland, má búast við eftirfarandi dreifingu og flokkun herafla þess:
– norðan við árósa. San-Þjóðverjar geta haft allt að 123 fótgöngulið og allt að 10 skriðdrekadeildir og megnið af flugi sínu á Memel-Sedlce vígstöðvunum;
- sunnan við árósa. San - allt að 50 fótgönguliðs- og 5 skriðdrekadeildir, með aðalhóp þeirra á svæðinu Kholm, Tomashev, Lublin.
Hugsanlegt er að Þjóðverjar, í því skyni að ná Úkraínu, einbeiti sér að meginherjum sínum í suðri, á Siedlce- og Lublin-svæðin, til að skila aðalhögginu í almenna átt til Kyiv.
Þessari árás myndi væntanlega fylgja stuðningsárás til norðurs frá Austur-Prússlandi, eins og áður segir.
Með þessum aðgerðakosti ættu Þjóðverjar að búast við því að Þjóðverjar úthluta 110-120 fótgönguliðadeildum, megninu af skriðdrekum sínum og flugvélum til aðgerða í suðri, og skilja eftir 50-60 fótgönguliðadeildir, nokkra skriðdreka og flugvélar til aðgerða í norðri.
Helsti, pólitískt hagstæðasti fyrir Þýskaland, og þar af leiðandi líklegasti er 1. valkostur aðgerða þess, þ.e. með sendingu helstu herafla þýska hersins norðan árinnar. San.
Áætlaður tímarammi fyrir sendingu þýskra herja á vesturlandamæri okkar er 10–15 dagar frá upphafi samþjöppunar.
Að ljúka uppsetningu 30 rúmenskra fótgönguliðadeilda á landamærum okkar við Rúmeníu, og aðalhópur þeirra - allt að 18 fótgönguliðar. deildir - á svæðinu Botogoshchani, Sugawa, má búast við 15 - 20 dögum.
Í tengslum við finnska herinn er gert ráð fyrir eftirfarandi dreifingu:
1. fremst frá Finnlandsflóa til Savonlina allt að 6 fótgönguliðar. deildir studdar af 3-4 þýskum deildum;
2. að ná áttinni til Kuopio, Ioemsu - á framhlið Onkamo, Ilomantiki, Nurmes - allt að 3 fótgönguliðar. deildir;
3. að ná Uleabor stefnu á Kukhtonii, Suomussamiemi framhliðinni - allt að 2 fótgönguliðar. deildir;
4. á Merkjärvi svæðinu - allt að 2 fótgönguliðar. deildir;
5. á Petsamo svæðinu - allt að 2 fótgönguliðar. deildir.
Búast má við endanlegri dreifingu finnska hersins samkvæmt tilgreindum valkosti dagana 20. - 25. dag.
Líkurnar á samþjöppun verulegra herafla finnska hersins í átt að Vyborg-Leningrad, studd hér af þýskum herdeildum, ákvarðar fyrirfram möguleika á virkum aðgerðum óvina í þessa átt.
Í framtíðinni, í þessu leikhúsi, er ekki hægt að útiloka möguleika á óvinaárásum í áttum Petrozavodsk og Kandalaksha.
Líklegustu aðgerðir flota óvinaflota verða:
þýskur floti
a) hindrun í Eystrasalti;
b) útvegun og lendingu hermanna á Libau svæðinu og handtaka Moonsund eyjaklasans;
c) löngun til að brjótast inn í Finnlandsflóa og neyða flota okkar til að fara austur;
d) í Norðursjó gætu Þjóðverjar þróað siglingar og kafbátaaðgerðir til að loka höfnum okkar í Múrmansk og Arkhangelsk.
Ítalski flotinn verður með aðalstarfsemi sína á Svartahafi.
Á Austurlandi
Eins og fyrr segir má búast við styrkjum gegn okkur frá Japan - allt að 50 fótgönguliðadeildir, allt að 1200 skriðdrekar og allt að 3000 sjálfknúnar byssur, og þessir skriðdrekar og flugvélar og allt að 30 fótgönguliðar. herdeildir geta verið samþjappaðar innan 25 - 30 daga, frá þeim tímapunkti má búast við breytingum yfir í almenna sókn japanska hersins.
Ég tel að japönsk herstjórn muni líklega setja hertöku Primorye-svæðisins okkar sem strax markmið aðgerða sinna á jörðu niðri og sjóher. Þetta er staðfest af nærveru 4 japanskra herdeilda, sjö fótgönguliðadeilda gegn Primorye og mikilli vinnu við að undirbúa leikhúsið í þessa átt.
Við undirbúning aðgerða gegn Japan er einnig nauðsynlegt að taka tillit til aðgerða gegn austurströndum okkar og höfnum hins sterka flota Japans.
IV. Grunnatriði stefnumótunar okkar
Á þessu tímabili, ef nauðsynlegt er að beita herafla Sovétríkjanna á tvær vígstöðvar, er nauðsynlegt að líta á vestræna leikhúsið sem aðalleikhúsið og það er þar sem helstu herafla okkar ættu að vera einbeitt.
Í austri, miðað við líkurnar á að umtalsverðar hersveitir Japans komi fram á móti okkur, er nauðsynlegt að úthluta slíkum herafla sem myndi tryggja okkur að fullu stöðugleika ástandsins.
Restin af landamærum okkar ætti að vera þakin með lágmarks herafla, þ.e.
a) 88. fótgönguliðsdeild, varahlutir og landamæraverðir halda áfram að gæta norðurströndarinnar;
b) gæsla á ströndum Svartahafs frá Odessa til Kerch, auk Svartahafsflotans, er áfram 156. fótgönguliðsdeildin, varahlutir, strandvarnir og landamæraverðir;
c) gæta Svartahafsströndarinnar frá Kerch til Sukhumi - 28. fjallabyssudeild og landamæravörður;
d) Transcaucasia er veitt með því að skilja eftir 5 riffildeildir, þar af 4 fjalladeildir, 2 riddaradeildir og 2 skriðdrekasveitir;
e) landamærin í Mið-Asíu eru tryggð með 2 fjallariffladeildum, 4 riddaradeildum og landamæravörðum.
Alls eru eftirfarandi hermenn eftir á norður- og suðurlandamærum:
11 riffildeildir, þar af 7 fjalladeildir;
6 riddaradeildir og 2 skriðdrekasveitir.
Fyrir aðgerðir í austri, gegn Japan, er nauðsynlegt að skipa:
28 örvar. deildir, þar af 4 vélknúnar deildir;
2 tankadeildir;
4 riddaradeildir;
3 aðskildar síðusveitir;
3 flughersveitir;
8 skriðdrekasveitir og alls 5741 skriðdrekar og skriðdrekar;
44 flughersveitir, sem samanstanda af 2.655 flugvélum og 692 flugvélum Kyrrahafsflotans, alls 3.347 flugvélar.
Alls eftir á norður-, suður- og austurmörkum Sovétríkjanna:
39 örvar, skiptingar;
2 tankadeildir;
10 riddaradeildir;
3 deild. ör hersveitir;
3 flughersveitir;
10 skriðdrekasveitir;
69 flughersveitir.
Eftirtaldir eru skipaðir til að sinna aðgerðum á Vesturlandi:
143 örvar deildir; þar af 6 á landsvísu – Eystrasaltslönd;
7 vélknúnar deildir;
16 skriðdrekadeildir;
10 riddaradeildir;
15 skriðdrekasveitir;
159 flughersveitir, með 6422 flugvélum 15. september.
V. Grunnurinn að stefnumótandi dreifingu okkar á Vesturlöndum
Helstu hersveitir Rauða hersins á Vesturlöndum, eftir aðstæðum, geta verið sendar á vettvang annað hvort suður af Brest-Litovsk til þess að skera Þýskaland frá Balkanskaga með öflugu höggi í áttina til Lublin og Krakow og lengra til Breslau. (Bratislav) á fyrsta stigi stríðsins, svipta það mikilvægustu efnahagslegum grunni sínum og hafa afgerandi áhrif á Balkanskagann varðandi þátttöku þeirra í stríðinu; eða norður af Brest-Litovsk, með það hlutverk að sigra helstu herafla þýska hersins innan Austur-Prússlands og ná þeim síðarnefndu.
Endanleg ákvörðun um sendingu mun ráðast af því pólitíska ástandi sem þróast í upphafi stríðsins, en við aðstæður á friðartímum tel ég nauðsynlegt að báðir kostir verði þróaðir.
Fyrsti kosturinn er dreifing suður af Brest-Litovsk. Grundvallaratriði þessarar dreifingar ættu að vera:
1. Kynna landamæri okkar af krafti með virkum vörnum á meðan herliðið er samþjappað.
2. Í samvinnu við vinstri her vesturvígstöðvarinnar beita hersveitir suðvesturvígstöðvanna afgerandi ósigur á Lublin-Sandomierz hóp óvinarins og komast að ánni. Vistula. Í kjölfarið skaltu slá í átt að Kielce, Krakow og ná að ánni. Tilitsa og efri hluta árinnar. Oder.
3. Á meðan á aðgerðinni stendur skaltu hylja landamæri Norður-Bukovina og Bessarabíu af festu.
4. Með virkum aðgerðum norðvestur- og vesturvígstöðva, festu flestar þýsku hersveitirnar norðan Brest-Litovsk og í Austur-Prússlandi, á sama tíma og þú hylur Minsk- og Pskov-stefnurnar af festu.
Verkfall herafla okkar í áttina að Krakow og Bratislava, sem skera Þýskaland frá Balkanskaga, fær einstaka pólitíska þýðingu.
Auk þess mun verkfall í þessa átt eiga sér stað á yfirráðasvæði fyrrum Póllands, sem er enn illa undirbúið í varnarmálum.
Þegar hersveitir Sovétríkjanna eru sendar á vettvang samkvæmt þessum aðalvalkosti er lagt til eftirfarandi flokkun.
Beint í vestri, sendu þrjár vígstöðvar - norðvestur, vestur og suðvestur, með landamærum:
– á milli Norðvestur- og Vesturlands eftir línum Polotsk, Oshmyany, Druskeniki, Alenshtein;
– milli Vestur- og Suðvestur-ár. Pripyat, Pinsk, Vlodava, Ivangorod.
Norðvesturvígstöðvar - helstu verkefni:
1. Að verja strönd Eystrasaltsins, ásamt Eystrasaltsflotanum, koma í veg fyrir landgöngur óvina í froska.
2. Kynnið Minsk og Riga-Pskov stefnurnar af festu og leyfi Þjóðverjum undir engum kringumstæðum að ráðast inn á yfirráðasvæði okkar.
3. Til að draga úr framhlið 11. hersins og hernema hagstæðari upphafsstöðu fyrir sóknina, á tímabili samþjöppunar hermanna, í samvinnu við 3. her vesturvígstöðvarinnar, hertaka svæði Sejny, Suwalki og náðu framhlið Shitkemen, Filipovo, Rachki.
4. Eftir að hafa safnað saman hermönnum, sláðu í almenna átt til Insterburg, Alenstein, ásamt vesturvígstöðvunum, festir þýska herinn í Austur-Prússlandi.
Framhliðin mun hafa 8 og 11 her.
8. her - sendur á Polangen, Jurburg front, sem samanstendur af:
6 örvar, skiptingar;
1 skriðdrekasveit.
11. her – upphaflega dreifing framhlið Yurburg, Druskeniki, sem samanstendur af:
9 örvar, skiptingar;
1 skriðdrekasveit.
Framkvæmdastjórnin hefur strax til umráða:
1 örvar, skipting um varnir við ströndina í Libau svæðinu;
1 ör, skipting - á Mitava svæðinu;
Vélræn hersveit (frá Leníngrad-hersvæðinu) - á bak við 8. her;
Mechanized Corps (Pribovo) - á bak við 11. her.
Alls mun norðvesturvígstöðin hafa:
17 örvar deildir;
4 tankadeildir;
2 vélknúnar riffildeildir;
2 skriðdrekasveitir;
20 flughersveitir.
Hafa 3 örvar í varaliði yfirstjórnarinnar á bak við norðvestur- og vesturvígstöðvarnar. deildir á svæðinu Dvinsk, Polotsk, Minsk.
Vesturvígstöðin - aðalverkefnið - að hylja Minsk stefnuna af festu, sameina hermenn, með samtímis árás með norðvesturvígstöðvunum, í almennri stefnu Alensteins, festa þýska herinn sem einbeitir sér að Austur-Prússlandi. Með umskipti hersveita suðvesturvígstöðvanna yfir í sókn, árás vinstri hliðarhersins í almenna átt við Ivangorod, hjálpar suðvesturvígstöðvunum að sigra Lublin hóp óvinarins og, með því að þróa aðgerðina á Radom, styðja við aðgerðirnar. af suðvesturvígstöðvunum frá norðri.
Að framan eru fjórir herir - 3, 10, 13 og 4.
3. her - sendur á Grodno, Shchuchin front, sem samanstendur af:
5 örvar, skiptingar;
1 skriðdrekasveit;
10. her - sendur á Shchuchin, Ostrov front, sem samanstendur af:
10 örvar, skiptingar;
1 deild tankaskipting;
3 riddaradeildir;
1 skriðdrekasveit.
13. her - sendur á Ostrov, Drogichin framhliðina, sem samanstendur af:
5 örvar, skiptingar.
4. herinn - sendur á framhlið Drogichin, Brest-Litovsk, Pischa, sem samanstendur af:
12 örvar, skiptingar;
2 tankadeildir;
1 vélknúin riffildeild;
2 skriðdrekasveitir;
Pinsk ána flotilla.
Að auki hefur framlínuskipunin 3 örvar til umráða. deildir á Volkovysk, Slonim svæðinu.
Alls munu vesturvígstöðvarnar hafa:
35 örvar deildir;
3 tankadeildir;
1 vélknúinn riffill. skipting;
3 riddaradeildir;
4 skriðdrekasveitir;
39 flughersveitir.
Þannig, frá strönd Eystrasalts til Brest-Litovsk (þ.m.t.), samkvæmt þessum valkosti, er eftirfarandi ætlað til dreifingar:
55 örvar, skiptingar;
7 tankdeildir;
3 vélknúinn riffill, skiptingar;
3 riddaradeildir;
6 skriðdrekasveitir;
1 flughersveit;
59 flughersveitir.
Suðvesturvígstöðin - aðalverkefnið - að þekja landamæri Bessarabíu og Norður-Búkóvínu af festu, með því að sameina hermenn, í samvinnu við 4. her vesturvígstöðvanna, valda afgerandi ósigur á Lublin-Sandomierz hóp óvinarins og ná að ánni. Vistula. Í kjölfarið skaltu slá í áttina Kielce - Petrokov og Krakow, ná Kielce - Petrokov svæðinu og ná að ánni. Pilica og efri hluta árinnar. Oder.
Að framan eru 6 herir - 5, 19, 6, 12, 18 og 9.
5. her - sendur á Shatsk, Vladimir-Volynsky front, sem samanstendur af:
12 örvar, skiptingar;
1 tankadeild;
1 skriðdrekasveit.
19. her - sendur á Vladimir-Volynsky, Lyubycha front, sem samanstendur af:
7 örvar, skiptingar.
Stjórn og höfuðstöðvar hersins eru frá Norður-Kákasus hersvæðinu.
6. her - sendur á framhlið Lyubych, Senyava, Surokov (austurhluta Yaroslavsk), sem samanstendur af:
15 örvar, skiptingar;
2 riddaradeildir;
1 skriðdrekasveit.
12. her - settur á framhlið Surokov, Przemysl, málsókn. Tyrava Voloska (12 km suðaustur af Birga), sem samanstendur af:
15 örvar, skiptingar;
2 tankadeildir;
1 vélknúinn riffill, skiptingar;
2 vélrænar sveitir frá OdVO;
1 skriðdrekasveit.
18. her - sendur á Tyrava-Voloska, Lipkani front, sem samanstendur af:
12 örvar, herdeildir, þar af að minnsta kosti 7 ættu að vera á hægri væng hersins fyrir árásina á Tarnow.
Yfirstjórn og höfuðstöðvar hersins eru frá HVO.
9. her - settur á Lipkana framhliðina, meðfram ánni. Prut, að Svartahafsströndinni, sem samanstendur af:
8 örvar, deildir, ein þeirra (156) í vörn Krímstrandarinnar;
3 riddaradeildir, þar af tvær frá Norður-Kákasus-herumdæminu;
1 skriðdrekasveit.
Vélrænn her riddaraliðs - í Lviv svæðinu, sem samanstendur af:
4 tankadeildir;
2 vélknúnar riffildeildir; 4 og 8 mechkor. KOVO;
2 riddaradeildir (5 riddarar).
Að auki hefur framstjórnin strax til umráða:
1 örvar, skipting á Dubno-Brody svæðinu;
1 ör, skipting - á Khodorov svæðinu;
Vélræn hersveit, sem samanstendur af 2 skriðdreka og 1 vélknúnum riffildeildum - í Tarnopol svæðinu, við komu þess frá Moskvu hersvæðinu.
Alls mun suðvesturvígstöðin hafa:
70 bls skiptingar;
9 tankdeildir;
4 vélknúnar riffildeildir;
7 riddaradeildir;
5 skriðdrekasveitir;
81. flugherdeild.
Í varaliði yfirstjórnarinnar á bak við suðvesturvígstöðina hafa:
5 örvar, deildir - á svæðinu Shepetovka, Proskurov, Berdichev.
Þannig, suður af Brest-Litovsk að Svartahafsströndinni með þessum dreifingarvalkosti er úthlutað:
75 örvar, skiptingar;
9 skriðdrekadeildir;
4 vélknúnar riffildeildir;
7 riddaradeildir;
5 skriðdrekasveitir;
88 flughersveitir.
Ofangreindar deildir geta einbeitt sér að:
á 5. degi frá upphafi virkjunar: 17 örvar, deildir;
á degi 6 - 22 örvar, skiptingar;
á 10. degi - 24 örvar, deildir;
á 15. degi - 29 örvar, deildir;
á degi 20 - 46 örvar, skiptingar;
á 25. degi - 56 örvar, deildir;
á degi 30 - 68 örvar, skiptingar;
á degi 35 - 75 örvar, skiptingar.
Þar af leiðandi, með núverandi afkastagetu járnbrautanna í suðvesturhlutanum, er aðeins hægt að ljúka samþjöppun helstu herafla fremstu hersins á 30. degi frá upphafi virkjunar, fyrst eftir það verður hægt að hefja almenna sókn til leysa verkefnin hér að ofan.
Svo seint útrás hersveita suðvesturvígstöðvanna er eini, en alvarlegi, gallinn við þennan valkost.
Annar kosturinn er dreifing norður af Brest-Litovsk.
Grundvallaratriði þessarar dreifingar ættu að vera:
1. Sterk skjól fyrir leiðbeiningum til Minsk og Pskov á tímabili samþjöppunar hermanna.
2. Að beita afgerandi ósigur á helstu herafla þýska hersins sem einbeitti sér að Austur-Prússlandi og hertaka þann síðarnefnda.
3. Með hjálparárás frá Lviv, hylja ekki aðeins Vestur-Úkraínu, Norður-Búkóvínu og Bessarabíu, heldur sigra einnig óvinahópinn á svæðinu Lublin, Grubeshov, Tomashev.
Ósigur Þjóðverja í Austur-Prússlandi og handtaka þeirra síðarnefndu hafa einstaklega efnahagslega og umfram allt pólitíska þýðingu fyrir Þýskaland, sem mun óhjákvæmilega hafa áhrif á allt framhald baráttunnar gegn Þýskalandi.
Þegar þú leysir þetta vandamál er nauðsynlegt að taka tillit til:
1. Mikil mótspyrna, með tilkomu umtalsverðra herafla, sem í öllum tilfellum mun örugglega veita Þjóðverjum í baráttunni um Austur-Prússland.
2. Erfiðar náttúrulegar aðstæður í Austur-Prússlandi, sem torvelda mjög framkvæmd sóknaraðgerða.
3. Einstakur viðbúnaður þessa leikhúss til varnarmála og sérstaklega í verkfræði og vegasamskiptum.
Niðurstaðan er sú að ótti vaknar um að baráttan á þessum vígstöðvum geti leitt til langvinnra bardaga, bundið saman helstu herafla okkar og muni ekki skila nauðsynlegum og skjótum árangri, sem aftur mun gera það óumflýjanlegt og flýta fyrir inngöngu Balkanskaga. stríð gegn okkur.
Ef óhjákvæmilegt er að senda herlið okkar á vettvang samkvæmt þessum valkosti er lagt til eftirfarandi flokkun þeirra.
Landamærin milli norðvestur-, vestur- og suðvesturvígstöðvanna verða þau sömu og í fyrsta valmöguleikanum.
Norðvesturvígstöðin - aðalverkefnið er að einbeita hermönnum, ráðast á óvininn með lokamarkmiðið, ásamt vesturvígstöðvunum, sigra hóp hans í Austur-Prússlandi og ná þeim síðarnefndu til eignar.
Að framan eru 8 og 11 herir.
8. her - sendur á Polangen, Jurburg front, sem samanstendur af:
10 örvar, deildir, þar af tvær frá lettnesku SSR;
2 tankadeildir;
1 vélknúin deild;
1 skriðdrekasveit.
11. her - sendur á framhlið Jurburg (krafa) Druskeniki, sem samanstendur af:
11 örvar deildir, þar af tvær frá litháíska SSR;
2 tankadeildir;
1 vélknúin deild;
1 skriðdrekasveit.
Framkvæmdastjórnin hefur strax til umráða:
- á yfirráðasvæði lettneska SSR - ein ör. deild sem verndar ströndina í Libau svæðinu, tvær örvar. deildir eistneska SSR - í varasjóði á Mitava svæðinu;
- á svæðinu Shavli, Ponevezh - 6 örvar. deildir, úr hópi deilda með 15 - 30 daga viðbúnaðartíma.
Alls mun norðvesturvígstöðin hafa:
30 örvar, deildir, þar af 6 landsvísu;
2 vélknúnar deildir;
4 tankadeildir;
2 deild. skriðdrekasveitir;
20 flughersveitir og alls 1140 flugvélar.
Vesturfront - aðalverkefnið er að slá norðan árinnar. Bug, í almennri stefnu Alenstein, ásamt herjum norðvesturvígstöðvanna, valda afgerandi ósigri fyrir þýska herinn sem einbeitir sér að yfirráðasvæði Austur-Prússlands, hertaka hina síðarnefndu og ná neðri hluta árinnar. Vistula.
Á sama tíma, með árás frá vinstri kanthernum, í almennri átt til Ivangorod, ásamt herjum suðvesturvígstöðvanna, sigra Ivangorod-Lublin óvinahópinn og ná einnig að ánni. Vistula.
Að framan eru fjórir herir - 3, 10, 13 (frá hersveitum Moskvu) og 4.
3. her - sendur á Grodno, Shchuchin front, sem samanstendur af:
6 örvar deildir;
1 skriðdrekasveit.
10. her - sendur á Shchuchin, Chizhov front, sem samanstendur af:
15 örvar deildir;
1 vélknúin deild;
2 tankadeildir;
3 riddaradeildir;
1 skriðdrekasveit.
13. her - sendur á framhlið Chizhov, Vysoko-Litovsk, sem samanstendur af:
6 örvar deildir;
1 skriðdrekasveit.
Fjórði her - settur á framhlið Vysoko-Litovsk, Brest-Litovsk, Pischa, sem samanstendur af:
10 örvar deildir;
2 skriðdrekasveitir;
Pinsk ána flotilla.
Að auki hefur framstjórnin strax til umráða:
4 örvar deildir - í Slonim, Volkovysk svæðinu;
Vélræn hersveit, sem samanstendur af 2 skriðdreka og 1 vélknúnum riffildeildum (frá hersveitum Moskvu) - í Lida, Baranovichi svæðinu;
1 deild skriðdrekadeild - á Pruzhany svæðinu.
Alls munu vesturvígstöðvarnar hafa:
41 ör skipting;
2 vélknúnar deildir;
5 tankdeildir;
3 riddaradeildir;
4 skriðdrekasveitir;
70 flughersveitir.
Í varaliði yfirstjórnarinnar á bak við norðvestur- og vesturvígstöðvarnar hafa:
14 örvar deildir, 4 hersveitir og 1 her (frá hernaðarumdæminu) - í Dvinsk, Polotsk svæðinu; Minsk.
Varaliði yfirstjórnarinnar er ætlaður til að þróa árás eða til gagnárásar gegn óvini sem sækir fram. Ekki er hægt að útiloka möguleikann á því að nota hluta varadeildanna fyrir starfsemi í átt að Leníngrad-Vyborg.
Svona frá strönd Eystrasalts til upprennslis árinnar. Pripyat, á móti mögulegum 120 - 123 fótgönguliðs- og vélknúnum deildum og 10 skriðdrekadeildum Þjóðverja, munum við hafa:
85 örvar deildir, þar af 6 landsvísu;
4 vélknúnar deildir;
9 tankdeildir;
7 skriðdrekasveitir;
3 riddaradeildir;
90 flughersveitir og alls um 5.500 skriðdrekar og 5.500 flugvélar.
Þar að auki getur norðurfrontflugið sem staðsett er á Leníngradsvæðinu og í suðri, að undanskildu loftvarnaflugi í fjallaflugi, verið hér að hluta eða öllu leyti. Leníngrad.
Ofangreindar deildir geta verið samþjappaðar á eftirfarandi tímabilum:
á 5. degi frá upphafi virkjunar - 13 örvar. deildir;
á degi 8 – 28 örvar. deildir; á degi 10 – 30 örvar. deildir;
á degi 15 – 44 örvar. deildir;
á degi 20 – 66 örvar. deildir;
á degi 25 – 79 örvar. deildir, þær deildir sem eftir eru koma á 30. degi.
Þannig lýkur samþjöppun hersins á 20. degi frá upphafi vígbúnaðar, varadeildir víglínunnar og yfirstjórn munu einbeita sér á fyrstu dögum aðgerðarinnar.
Á 20 dögum samþjöppunar hermanna og áður en þeir fara í sókn, er hernum skylt að verjast með virkum hætti, treysta á víggirt svæði, til að loka landamærum okkar af festu og koma í veg fyrir að Þjóðverjar ráðist inn á landsvæði okkar.
Að því tilskildu að járnbrautirnar starfi í fullu samræmi við herflutningaáætlunina, ætti dagurinn þegar skipt er yfir í almenna sókn að vera 25 dagar frá upphafi virkjunar, þ.e. 20 dagar frá upphafi samþjöppunar hermanna.
Verkefni flughersins verða:
1. Sameiginlegar aðgerðir með hersveitum á jörðu niðri gegn bardagamyndunum óvina og umfram allt gegn stórum hópum hans.
2. Bardagaflugvélar óvina á flugvöllum og í lofti.
3. Ásamt sjóflugi og sjóher, baráttan við sjóher óvinarins í Eystrasalti og tilraunir hans til að landa árásarsveitum landflaugar.
4. Komdu í veg fyrir árásir óvina í lofti.
5. Bann við herflutningum í styrkjum.
6. Verkföll gegn stórum her-iðnaðarmannvirkjum.
Suðvestur FRONT - aðalverkefnið er að ná yfir Vestur-Úkraínu og Bessarabíu með virkum vörnum í Karpatafjöllum og meðfram landamærunum að Rúmeníu, á sama tíma, með höggi framan af Bridges - Velikie, Rawa-Russka, Senyawa, í almennri stefnu Lublin, ásamt vinstri-flankher vesturvígstöðva, sigra Ivangorod-Lublin óvinahópinn og ná miðjum árinnar. Vistula.
Að framan eru fimm herir - 5, 6, 12, 18 og 9.
5. her - sendur á framhlið Shatsk, Vladimir-Volynsky, Stoyanov, sem samanstendur af:
6 örvar deildir;
1 deild tankaskipting;
1 skriðdrekasveit.
6. her - sendur á framhlið Mosty - Velikiye, Rava-Russka, Senyava, Medyka, sem samanstendur af:
10 örvar deildir;
2 cavaliers, deildir;
1 skriðdrekasveit.
12. her - sendur á vígstöðvum Medyka, Przemysl, Turka, sem samanstendur af:
6 örvar deildir;
1 skriðdrekasveit.
18. her - sendur á framhlið Turka, Lipcani, sem samanstendur af:
4 örvar deildir.
Stjórn og höfuðstöðvar hersins frá HVO.
9. her - settur á Lipkana framhliðina, meðfram ánni. Prut til Svartahafsströndarinnar, sem samanstendur af:
5 örvar deildir og 1 deild (156) í vörn Krímstrandarinnar;
3 riddaraliðsdeildir (2 þeirra frá Norður-Kákasus herumdæmi);
1 skriðdrekasveit.
Vélrænn her riddaraliðs - á svæðinu Zholkiev, Yavorov, Lviv. Efnasamband:
4 tankadeildir;
2 vélknúnar deildir;
2 riddaradeildir.
Að auki hefur framstjórnin strax til umráða:
3 örvar deildir - á svæðinu Brody, Rivne, Lutsk;
Vélræn hersveit (frá OdVO), í Lutsk svæðinu.
Alls mun suðvesturvígstöðin hafa:
40 örvar deildir;
3 vélknúin deildir,
7 tankdeildir;
7 riddaradeildir;
4 skriðdrekasveitir;
58 flughersveitir og alls 3.480 flugvélar.
Hafa 4 örvar í varaliði aðalstjórnarinnar á bak við suðvesturvígstöðina á svæðinu Shepetovka, Proskurov, Berdichev. deildir.
Þannig, suður af Brest-Litovsk gegn 50 þýskum, 30 rúmenskum og 15 ungverskum fótgönguliðadeildum munum við hafa:
44 örvar deildir;
3 vélknúnar deildir;
7 tankdeildir;
4 skriðdrekasveitir;
7 riddaradeildir;
58 flughersveitir.
Tilgreindar skiptingar geta verið einbeittar á eftirfarandi tímabilum:
á 5. degi frá upphafi virkjunar - 17 örvar. deildir;
á degi 6 – 19 örvar. deildir;
á degi 10 – 23 örvar. deildir;
á degi 15 – 34 örvar. deildir;
á degi 20 – 39 örvar. deildir.
Verkefni flughersins á suðvesturvígstöðvunum verða:
1. Sameiginlegar aðgerðir með hersveitum á jörðu niðri gegn bardagamyndunum óvina;
2. Bardaga óvinaflugvélar;
3. Ásamt sjóflugi og sjóher, baráttan gegn flota óvinarins í Svartahafi og tilraunum hans til að landa árásarsveitum landflaugar;
4. Koma í veg fyrir árásir óvina í lofti;
5. Aðstoð við flug vesturvígstöðvar okkar vegna verkefna yfirstjórnarinnar;
6. Bann við herflutningum í styrkjum;
7. Árásir á hernaðar-iðnaðaraðstöðu óvinarins.
Alls, á Vesturlöndum, frá Eystrasaltsströndinni til Svartahafsströndarinnar, er eftirfarandi úthlutað:
129 örvar. deildir;
7 vélknúnar riffildeildir;
16 skriðdrekadeildir;
10 riddaradeildir;
11 skriðdrekasveitir;
148 flughersveitir.
Dreifing norðvestur af landamærum okkar.
Burtséð frá ákvörðuninni um dreifingu á Vesturlöndum, verður stefnumótandi dreifing norðvestur af landamærum okkar fyrst og fremst að lúta vörnum Leníngrad, ná yfir Múrmansk-járnbrautina og viðhalda algjörum yfirráðum okkar í Finnska flóanum. Áreiðanleg kápa Leníngrad er aðalverkefnið í norðri. Leníngrad verður að vera tryggt fyrir okkur við allar aðstæður.
Það er ólíklegt að Finnland eitt fari inn í stríðið; raunhæfasta tilvikið er samtímis þátttaka Finnlands og Þýskalands í stríðinu.
Að teknu tilliti til áður tilgreindra aflajafnvægis ætti að draga aðgerðir okkar á norðvesturhorninu aðallega til virkra varna landamæra okkar.
Fyrir aðgerðir í norðvesturhlutanum er stefnt að norðurvígstöðvum sem samanstanda af þremur hersveitum og sérstakri riffilsveit í eistnesku SSR.
14 Her - með helstu verkefni - varnir norðurströndina og landamæri okkar í norður Karelíu til Ukhta.
Samsetning hersins er 4 herdeildir.
7 Her (nú að myndast) - með helstu verkefni til varnar Ukhtinsky, Rebolsky og Petrozavodsk áttir.
Hersamsetning: 3 örvar. deildir.
23 Her - með það verkefni að verja stefnu Vyborg-Leningrad.
Hersamsetning:
4 örvar deildir;
2 skriðdrekasveitir.
65 deild. skotmenn. hersveitir, með það verkefni að verja strönd eistnesku SSR og eyjarnar Ezel og Dago, sem samanstendur af:
1 ör deildir;
1 deild skotmaður hersveitir;
1 skriðdrekasveit.
Að auki hefur framstjórnin strax til umráða:
1 ör deild á Leningrad svæðinu;
1 ör herdeild til Hankó-skagans.
Alls er eftirfarandi úthlutað til aðgerða sem hluti af norðurvígstöðvunum:
13 örvar deildir;
2 deild. ör hersveitir;
3 skriðdrekasveitir;
20 flughersveitir og alls 970 skriðdrekar og 1050 flugvélar.
Tilgreindar hersveitir norðurvígstöðvanna geta verið sendar á vettvang á 6. – 8. degi vígbúnaðar.
Verkefni fremstu flugheranna verða:
1. Að aðstoða hersveitir á jörðu niðri við aðgerðir gegn landherjum óvina og umfram allt gegn stórum hópum þeirra;
2. Eyðing óvinaflugvéla;
3. Samhliða sjóflugi, verkfall á flota Finnlands og Þýskalands.
Verkefni sjóhers (Í báðum valkostum)
1. Norðurfloti:
a) halda fast í Múrmansk og verja, ásamt 14. her, strönd Kólaskagans og Rybachy og Sredny skagana;
b) ef til finnska árásar kemur - að aðstoða 14. her við að hertaka höfnina í Petsamo;
c) stunda siglingar með kafbátum á sjóleiðum í vesturhluta Noregs og í Hattegatsundi;
d) Strandvarnargeirinn við Hvítahafið, ásamt sveitum ArchVO, verja innsiglinguna að Hvítahafinu af festu.
2. Rauði borði Eystrasaltsfloti:
1) ef um er að ræða þátttöku Finnlands:
a) ásamt flugi, eyðileggja finnska orrustuflotann;
b) aðstoð við landher sem starfa á ströndum Finnlandsflóa og á Hanko-skaga, tryggja hliðar þeirra og eyðileggja finnsku strandvarnir;
c) tryggja mögulegan flutning 1 - 2 herdeilda fótgönguliða frá strönd eistnesku SSR til Hanko-skagans;
2) koma í veg fyrir löndun þýskra froskdýra á ströndum lettneska og eistnesku SSR; sigra þýska flotann þegar hann reynir að komast inn í Finnlandsflóa. Svartahafsfloti:
a) með því að leggja jarðsprengjusvæði, aðgerðir kafbáta og flugvéla, koma í veg fyrir að óvinaflotinn fari inn í Svartahafið;
b) með virkum aðgerðum Svartahafsflotans, eyðileggja óvinaflotann sem hefur brotist í gegn í Svartahafið;
c) verja strendur okkar á virkan hátt fyrir yfirborðsflota hugsanlegra óvina sem hafa brotist í gegn í Svartahafið;
d) koma í veg fyrir löndun á ströndum Svartahafs í Krím og Kákasus;
e) með virkum aðgerðum og, umfram allt, flugi, að leggja jarðsprengjur úr lofti, að berjast stöðugt við flota óvinarins, sérstaklega í Marmarahafi;
f) tryggja vel suðvesturhliðina frá sjó;
g) komi til árásar frá Rúmeníu, eyðileggja rúmenska flotann og trufla fjarskipti hans á sjó;
h) komi til árásar Tyrkja, sigra flota hans, rjúfa sjóflutninga hans hér og eyðileggja höfnina í Trebizond.
VI. Grunnurinn að stefnumótandi dreifingu okkar á Austurlandi
Grundvöllur stefnumótandi dreifingar okkar á Austurlandi ætti að vera:
1. Undir öllum kringumstæðum, koma í veg fyrir að Japanir ráðist inn í Primorye og verndaðu strendur Kyrrahafsins, Okhotskhafsins, Sakhalin og Kamchatka fyrir hugsanlegum tilraunum japanskra hermanna til að landa hermönnum;
2. Nýttu þér yfirburði herafla á upphafstímabili stríðsins og tækifærið til að sigra Japana í sundur, strax, eftir að virkjun og samþjöppun hermanna er lokið, fara í almenna sókn, sigra fyrsta flokk japanskra hermanna. og farðu að framan Taonan, Qiqihar, Beianzhen, Samsin, Boli, Dongning. Í framtíðinni, hafðu í huga aðgerðir til að sigra helstu herafla japanska hersins og ná Norður-Mansjúríu.
Ef um er að ræða samtímis stríð Sovétríkjanna í vestri og austri, eru eftirfarandi ætlaðar til aðgerða í austri:
24 örvar deildir;
2 tankadeildir;
4 vélknúnar riffildeildir;
8 skriðdrekasveitir;
4 riddaradeildir;
44 flughersveitir og alls 5.741 skriðdreka og skriðdreka og 3.347 flugvélar;
Amur Flotilla, Kyrrahafsfloti og hersveitir víggirtra svæða.
Til að auðvelda stjórnun er nauðsynlegt að varðveita Austur-Fjarlægð og senda Trans-Baikal Front frá höfuðstöðvum og deildum Trans-Baikal hersvæðisins.
Trans-Baikal Front – helstu verkefni ættu að vera:
1. Með afgerandi aðgerðum í Solun, Taonan og Hailar - Qiqihar áttum, eyðileggja Solun og Hailar hóp Japana og fara framhjá Bol hryggnum með helstu sveitum. Khingan frá suðri, farðu til Taonan svæðisins, Qiqihar fyrir frekari aðgerðir í Norður-Manchuria;
2. Hyljið suðurmörk MPR.
Á framhliðinni verða 17 og 16 herir.
17 Herinn er sendur til aðgerða á Þessaloníku á svæði Lamyin Sume, borgar Salkhita, borginni Hamar Daba, Tamtsak Bulak. Hersamsetning:
4 vélknúnar deildir;
2 skriðdrekasveitir;
3 vélknúnar brynvarðarsveitir.
16 Herinn er sendur til aðgerða á Qiqihar - á svæði stöðvarinnar. Matsievskaya, Staro-Tsurtskhatuy, Borzya, sem samanstendur af:
6 örvar deildir;
2 tankadeildir;
1 vélknúin deild;
2 riddaradeildir;
1 skriðdrekasveit.
Fjarlægðir austurs - helstu verkefni:
1. Með virkum aðgerðum í Sakhalin, Sungari og Primorsky áttum, sigraðu japönsku sveitirnar og náðu fremst í Beianzhen, Sanxing, Boli, Ning-An til frekari aðgerða í Norður-Mansjúríu;
2. Haltu undir öllum kringumstæðum Primorye og tryggðu strönd Kyrrahafsins, Okhotskhafsins, Sakhalin og Kamchatka fyrir hugsanlegum tilraunum japanskra hermanna til að landa hermönnum.
Framhliðin samanstendur af þremur herjum og sérstökum her. ramma.
Framhliðin á að lúta Kyrrahafsflotanum og Amur-flotyljunni í aðgerðum, en sú síðarnefnda verður endurskipt í herinn.
2. Rauða borðarherinn - fyrir aðgerðir í átt að Beianzhen og lengra til Harbin, hann er sendur á svæði Blagoveshchensk, Poyarkovoe, Mikhailovsk, Ivanovskoye, sem samanstendur af:
33 örvar deildir;
1 skriðdrekasveit.
15 Her - fyrir aðgerðir í átt að Sanxing, Boli og lengra til Fanzhen, sendur á svæðinu Stalinsk, Mikhailo-Semenovskoye, Birobidzhan og eina deild (35) - Bikin, sem samanstendur af:
3 örvar deildir;
1 skriðdrekasveit.
1. Rauða borðarherinn - sendur á Dvoryanka svæðinu, Grodskovsky Ur, Mikhailovsky, sem samanstendur af:
10 örvar deildir;
3 örvar hersveitir;
2 riddaradeildir;
3 skriðdrekasveitir.
Sérstök ör. Corps - ásamt Northern Pacific Flotilla, verja Neðri Amur víggirt svæði, De-Kastri, Nogaev Bay, Sakhalin og Kamchatka, koma í veg fyrir lendingu japanskra hermanna. Við fyrsta tækifæri skaltu taka suðurhluta Sakhalin til eignar.
Líkamssamsetning:
2 örvar deildir;
1 ör Stórfylki
Framherstjórnin hefur 3 flughersveitir til umráða strax;
Verkefni flughersins:
1. Eyðing óvinaliða og víggirðinga í samvinnu við hermenn;
2. Eyðing óvinaflugvéla;
3. Eyðing á Sypingchai, Changchun, Qiqihar, Harbin, Jilin, Mukden, Jyo-Sampo, Lafazhang, Echo járnbrautarmótum og göngum til að banna herflutninga.
4. Ásamt Kyrrahafsflotanum:
a) slá á japönskum sjóleiðum frá eyjunum til Norður-Mansjúríu;
b) árás á japanska sjóherinn, flutninga- og lendingarsveitir; c) veita landherjum og sjóher aðstoð við varnir Kamchatka og Sakhalin;
5. ná yfir einbeitingu, dreifingu og aðgerðir hermanna okkar með orrustuflugvélum;
6. gera árásir á Japanseyjar samkvæmt sérstökum fyrirmælum yfirstjórnarinnar.
Verkefni Kyrrahafsflotans:
1. verja ásamt hersveitum ströndum Kyrrahafsins frá mynni árinnar. Tumen-Ulla til Nikolaevsk-on-Amur, strönd Okhotskhafs, Sakhalin og Kamchatka;
2. loka Tatarsundi fyrir inngöngu japanskra skipa;
3. árás kafbáta og flugvéla á japönsk sjófjarskipti í Japanshafi og lokun þeirra á höfnum Kóreu og vesturströnd stórborgarinnar;
4. siglingar kafbáta undan Kamchatka og austurströnd Japanseyja;
5. útvega vinstri hlið 1. Rauða borðarhersins á svæðinu Posyet og Slavyansky flóa.
Með því að greina frá grunnatriðum stefnumótandi dreifingar okkar á Vestur- og Austurlandi, bið ég um athugun þeirra.
UMSÓKNIR:
1 og 3 dreifingaráætlanir á Vesturlöndum, á kortum 40. öld í/dm; Grafísk áætlun dor. flutningur á blöðum.
Alþýðumálaráðherra Sovétríkjanna
Marshal Sovétríkjanna S. Timoshenko
Yfirmaður herráðsins
Rauði herinn
Hershöfðingi K. Meretskov
Handrit á bréfshaus: „Varnarmálastjóri Sovétríkjanna“. Framkvæmdastjóri: Staðgengill yfirmanns rekstrarsviðs, hershöfðingi Vasilevsky. Handrit. Eiginhandaráritun.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, nr 239, bls. 197-244.
Birt: http://bdsa.ru/sovnarkom-1940-god/1512-117-103202-18-1940
2. Athugasemdir hershöfðingja Rauða hersins um áætlun um stefnumótandi dreifingu herafla Sovétríkjanna ef til stríðs kemur við Þýskaland og bandamenn þess [1]
[ekki fyrr en 15. maí 1941]
Ég er að tilkynna þér til umhugsunar um áætlun um stefnumótandi dreifingu herafla Sovétríkjanna ef til stríðs kemur við Þýskaland og bandamenn þess.
I. Eins og er hefur Þýskaland, samkvæmt leyniþjónustudeild Rauða hersins [2], um 230 fótgönguliða, 22 skriðdreka, 20 vélknúnar, 8 flug- og 4 riddaradeildir á vettvangi og alls um 284 herdeildir.
Þar af, frá og með 15. maí 1941, voru allt að 86 fótgönguliðar, 13 skriðdreka, 12 vélknúin og 1 riddaradeild, og alls allt að 112 herdeildir, einbeittar á landamærum Sovétríkjanna.
Gert er ráð fyrir að við núverandi stjórnmálaástand muni Þýskaland, ef til árásar á Sovétríkin verður, geta teflt gegn okkur allt að 137 fótgönguliða, 19 skriðdreka, 15 vélknúnir, 4 riddaradeildir og 5 flugherdeildir og allt að 180 deildir alls.
Hinar 104 herdeildir sem eftir eru verða að öllum líkindum í miðju landsins í varaliði - 22 fótgönguliðsdeildir, 1 riddaradeild, 1 fótgöngudeild, 1 flugherdeild, alls 25 herdeildir; í Danmörku, Belgíu, Hollandi og Frakklandi - 40 pd, 2 cd, 1 td, 2 air. des. deild, alls 45 deildir; Júgóslavía - 7 fótgönguliðsdeildir, 7 deildir alls; Grikkland - 7 fótgönguliðsdeildir, 1 riddaradeild, 8 deildir alls; Búlgaría - 3 fótgönguliðsdeildir, 3 deildir alls; Afríka - 5 fótgönguliðsdeildir, 1 riddaradeild, 1 TD, 7 deildir alls; Noregur - 9 fótgönguliðsdeildir, 9 deildir alls; alls 93 pd, 5 cd, 3 td, 3 air. des. deildir; alls 104 deildir [í miðju landsins á vesturlandamærunum, í Noregi, í Afríku, í Grikklandi og Ítalíu] [3].
Líklegast er að helstu hersveitir þýska hersins, sem samanstanda af 76 fótgönguliðum, 11 skriðdrekum, 8 vélknúnum, 2 riddaraliðum og 5 flugherjum, og samtals allt að 100 herdeildum, verði sendar suður af Demblin til að gera árás í átt að Kovel. , Rivne, Kyiv.
Þessu verkfalli mun greinilega fylgja verkfalli í norðri frá Austur-Prússlandi til Vilna og Riga, auk stuttra, sammiðja árása frá Suwalki og Brest til Volkovysk, Baranovichi.
Í suðri - við ættum að búast við árásum [samtímis þýska hernum - í sókn í almenna átt Zhmerinka - af rúmenska hernum, studd af þýskum herdeildum. Möguleikinn á hjálparárás Þjóðverja handan ánna er heldur ekki útilokaður. San í átt að Lviv] a) í átt að Zhmerinka - rúmenska hernum, studdur af þýskum herdeildum; b) í átt að Munkacs, Lviv; c) Sanok, Lviv.
Líklegir bandamenn Þýskalands geta teflt fram gegn Sovétríkjunum: Finnland - allt að 20 fótgönguliðadeildir, Ungverjaland - 15 fótgönguliðsdeildir, Rúmenía - allt að 25 fótgönguliðadeildir.
Alls geta Þýskaland og bandamenn þess sent allt að 240 herdeildir gegn Sovétríkjunum.
Með hliðsjón af því að Þýskaland heldur her sínum virkum í augnablikinu, með bakhliðina á vettvangi, hefur það tækifæri til að vara [4] okkur við á vettvangi og gera óvænta árás.
Til að koma í veg fyrir þetta [og sigra þýska herinn] tel ég það undir engum kringumstæðum nauðsynlegt að gefa þýsku stjórninni frumkvæðið, koma í veg fyrir [5] óvininn sem er á vettvangi og ráðast á þýska herinn á því augnabliki sem hann er í hernum. dreifingarstigi og hefur ekki enn haft tíma til að skipuleggja framhlið og samskipti herdeilda.
II. Fyrsta hernaðarmarkmið aðgerða hersveita Rauða hersins var að sigra helstu sveitir þýska hersins sem voru sendar suður af Dęblin og ná Ostroleka-vígstöðvunum, r. Narev, Lowicz, Lodz, Kreuzburg, Oppeln, Olomouc. Síðari hernaðarmarkmiðið er að: með því að gera árás frá Katowice svæðinu í norður eða norðvestur átt, sigra stóra herafla mið- og norðurvængs þýsku vígstöðvanna og ná yfirráðasvæði fyrrum Póllands og Austur-Prússlands. Verkefnið er strax að sigra þýska herinn austan ánna. Vistula og í Krakow átt, farðu að ánni. R. Narow, Vistula og ná Katowice svæðinu [6], þar sem:
a) afhenda aðaláfallið með hersveitum suðvesturvígstöðvanna í áttina að Krakow og Katowice og skera Þýskaland frá bandamönnum sínum í suðurhlutanum;
b) beita hjálparárás með vinstri væng vesturvígstöðvanna í átt að Siedlce, Dęblin, með það að markmiði að festa Varsjárhópinn niður og aðstoða suðvesturvígstöðina við að sigra Lublin-hóp óvinarins;
c) stunda virka vörn gegn Finnlandi, Austur-Prússlandi, Ungverjalandi og Rúmeníu og vera reiðubúinn til að ráðast gegn Rúmeníu við hagstæð skilyrði.
Þannig mun Rauði herinn hefja sóknaraðgerðir frá Chizhov, Motovisko vígstöðvunum með 152 herdeildir á móti 100 þýskum herdeildum. Gert er ráð fyrir virkum vörnum á öðrum hlutum landamæranna [7].
III. Á grundvelli tilgreindrar áætlunar um stefnumótandi dreifingu er gert ráð fyrir eftirfarandi hópi hersveita Sovétríkjanna:
1. Landsveitir Rauða hersins sem samanstanda af 198 fótgönguliðsdeildum, 61 fótgönguliðsdeildum, 31 fótgönguliðsdeildum, 13 riddaraliðsdeildum (alls 303 herdeildir og 74 stórskotaliðsherdeildir RGK) ættu að vera sem hér segir:
a) Helstu hersveitir sem samanstanda af 163 fótgönguliðsdeildum, 58 fótgönguliðadeildum, 30 fótgönguliðadeildum og 7 riddaraliðsdeildum (alls 258 herdeildir) og 53 stórskotaliðsherdeildum RNA ættu að vera á Vesturlandi, þar af: sem hluti af norðurhluta, norðvesturhluta, Vestur- og suðvesturvígstöðvar - 136 fótgönguliðsdeildir, 44 TD, 23 MD, 7 CD (alls 210 herdeildir) og 53 RGK stórskotaliðshersveitir; sem hluti af varaliði yfirstjórnarinnar á bak við suðvestur- og vesturvígstöðvarnar - 27 fótgönguliðadeildir, 14 fótgönguliðadeildir, 7 fótgönguliðadeildir (alls 48 herdeildir);
b) Hersveitirnar sem eftir eru, sem samanstanda af 35 fótgönguliðsdeildum, 3 TD, 1 md, 6 cd (45 herdeildir alls) og 21 ap RGK, er falið að verja austur-, suður- og norðurlandamæri Sovétríkjanna, þar af
- í Austurlöndum fjær og í vesturhernum - 22 fótgönguliðsdeildir, 3 TD, 1 md, 1 cd (alls 27 herdeildir) og 14 ap RGK;
- í Mið-Asíu - 2 fjallarifflar og 3 riddarar. deildir (alls 5 deildir);
– Transcaucasia – 8 riffil- og 2 riddaradeildir (10 deildir alls) og 2 ap RGK;
- um varnir við Svartahafsströnd Norður-Kákasus og Krímskaga - 2 bls.
– á Hvítahafsströndinni – 1. deild.
Nákvæm flokkun herafla er sýnd á meðfylgjandi korti [8].
2. Flugher Rauða hersins, sem samanstendur af núverandi og bardagabúnum 97 IAP, 75 BBP, 11 Shap, 29 DBP og 6 TBP (alls 218 flughersveitir), ætti að dreifa sem hér segir:
a) Helstu hersveitir, sem samanstanda af 66 IAP, 64 BBP, 5 Shap, 25 DBP og 5 TBP - samtals 165 flughersveitir, verða sendar á Vesturlöndum, þar af:
- sem hluti af norður-, norðvestur-, vestur- og suðvesturvígstöðvum - 63 iap, 64 bbp, 5 shap, 11 dbp og 1 tbp - samtals 144 lofthersveitir;
- sem hluti af varaliði yfirstjórnarinnar á bak við suðvestur- og vesturvígstöðvarnar - 14 dbp og 4 mbp, alls 21 flughersveit;
b) Hersveitirnar sem eftir eru, sem samanstanda af 31 IAP, 11 BBP, 6 Shap, 4 DBP og 1 TBP - samtals 53 lofthersveitir - ættu að vera í vörn fyrir austur-, suður- og norðurlandamæri og loftvarnarpunkti landamæranna. fjöll. Moskvu, þar af:
- í Austurlöndum fjær og í vesturhernum - 14 IAP, 9 BBP, 5 Shap, 4 DBP og 1 TBP, alls 33 flughersveitir;
– í SaVO – 1 IAP og 1 Shap, 2 flughersveitir alls;
– í ZakVO – 9 iap, 2 herdeildir fótgönguliða, alls 11 flughersveitir;
– í ArchVO – 1 ist. flugherdeild
Í vörn Moskvuborgar eru 6 orrustuflugsveitir.
Nákvæm flokkun herafla er sýnd á meðfylgjandi korti [9].
Til viðbótar við tilgreindan flugher eru í dag 52 IAP, 30 BBP, 4 Shap, 7 DBP og 22 DIS, á myndunarstigi og algjörlega óbardaga-tilbúin, alls 115 flughersveitir, en fullur viðbúnaður þeirra getur teljast 1.1.42.
Þessar flughersveitir, þegar þær verða tilbúnar, er ráðgert að dreifa sem hér segir:
- að úthluta 41 IAP, 30 BBP, 4 Shap, 5 DVP, 14 DIS og alls 94 flughersveitum til vesturs, þar af:
– vígstöðvarnar innihalda 41 IAP, 33 BBP, 4 Shap, 7 Dis, alls 87 flughersveitir;
- sem hluti af varaliði yfirstjórnarinnar - 4 IAP, 3 DBP, alls 7 flughersveitir;
- skildu eftir 10 flughersveitir fyrir Fjarlægð og ZakVO og 6 flughersveitir fyrir ZakVO;
– um vörn Moskvu – 5 ist. flughersveitir
Áætlaðar dagsetningar fyrir inngöngu þessara flughersveita eru samkvæmt töflunni á kortunum [10].
IV. Samsetning og verkefni vígstöðva á Vesturlöndum (kort 1:1.000.000) [11]:
Northern Front (LVO) - 3 herir, sem samanstanda af 15 rifflum, 4 skriðdreka og 2 vélknúnum herdeildum, og samtals 21 herdeild, 18 flughersveitum og norðurflota, með helstu verkefni - vörn Leningrad, hafnar í Murmansk , Kirov zhel. vegi og, ásamt Eystrasaltsflotanum, tryggja algjöra yfirburði okkar á hafsvæði Finnlandsflóa. Í sama tilgangi er fyrirhugað að flytja varnir á norður- og norðvesturströnd eistnesku SSR til norðurvígstöðvanna frá PribOVO.
Fremri mörkin til vinstri eru Ostashkov, Ostrov, Võru, Viljandi, salur. Matasalu, Ezel og Dago eyjar eingöngu.
Höfuðstöðvar að framan - Pargolovo.
Northwestern Front (PribOVO) - þrír herir, sem samanstanda af 17 riffildeildum [(þar af 6 innlendum)], 4 skriðdreka, 2 vélknúnum herdeildum og alls 23 herdeildum og 13 flugherdeildum, með þau verkefni: - hylja Riga þétt með þrjóskur vörn og Vilna-áttin, sem kemur í veg fyrir innrás óvina frá Austur-Prússlandi; vörn vesturstrandarinnar og eyjanna Ezel og Dago til að koma í veg fyrir landgöngur óvina.
Fremri landamærin til vinstri eru Polotsk, Oshmyany, Druskeniki, Margerabova, Letzen. Höfuðstöðvar að framan - Ponevezh.
Western Front (ZapOVO) - fjórir herir, sem samanstanda af 31 riffli, 8 skriðdreka, 4 vélknúnum og 2 riddaradeildum og samtals 45 herdeildum og 21 flugherdeildum.
Markmið: – með þrjóskum vörnum á framhlið Druskeniki, Ostroleka, til að hylja leiðina Lida og Bialystok af festu;
- með umskipti hersveita suðvesturvígstöðvanna yfir í sókn, árás vinstri arms vígstöðvanna í áttina til Varsjár, Siedlce, Radom, til að sigra Varsjárhópinn og ná Varsjá [til að leggja sitt af mörkum], í samvinnu við suðvesturvígstöðvarnar, til að sigra Lublin-Radom hóp óvinarins, til að ná ánni. Vistula og hreyfanlegar einingar til að ná Radom [og tryggja þessa aðgerð frá Varsjá og Austur-Prússlandi].
Fremri mörkin til vinstri er áin. Pripyat, Pinsk, Vlodava, Demblin, Radom.
Höfuðstöðvar að framan - Baranovichi.
Suðvesturvígstöðin - átta herir, sem samanstanda af 74 rifflum, 28 skriðdrekum, 15 vélknúnum og 5 riddaraliðsdeildum, og samtals 122 herdeildum og 91 flughersveitum, með næstu verkefni:
a) með sammiðjuárás hersveita hægri vængs víglínunnar, umkringdu og eyðileggja helsta óvinahópinn austan árinnar. Vistula í Lublin svæðinu;
b) á sama tíma, með árás framan af Sieniawa, Przemysl, Lutowiska, sigra óvinasveitirnar í Krakow og Sandomierz-Keleck áttunum og ná héraðinu Krakow, Katowice, Kielce, með í hyggju að sækja enn frekar frá þessu svæði. í norður- eða norðvesturátt til að sigra stóra herafla norðurvængs óvinavígstöðvarinnar og hertaka landsvæði fyrrum Póllands og Austur-Prússlands;
c) að verja landamæri ríkisins að Ungverjalandi og Rúmeníu af festu og vera reiðubúinn til að hefja einbeitingar árásir gegn Rúmeníu frá Chernivtsi og Chisinau héruðum, með það að markmiði að sigra norðurhlutann. væng rúmenska hersins og ná að ánni. Moldóva, Iasi [12].
Til að tryggja að ofangreind áætlun sé uppfyllt er nauðsynlegt að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir fyrirfram, án þeirra er ómögulegt að hefja óvænta árás á óvininn bæði úr lofti og á jörðu niðri:
1. Stuðla að leynilegri virkjun herliðs undir því yfirskini að varaþjálfun sé;
2. Undir því yfirskini að fara inn í búðirnar, framkvæma falinn samþjöppun hermanna nær vesturlandamærunum, fyrst af öllu, sameina alla varaheri yfirstjórnarinnar;
3. Einbeittu flugi á leynilegan hátt á vettvangsflugvelli frá afskekktum héruðum og byrjaðu nú að beita flugbaki;
4. Smátt og smátt, undir því yfirskini að þjálfunarbúðir og skipulagsæfingar, þróaðu bak- og sjúkrahússtöðina.
V. Flokkun varaliðs yfirstjórnarinnar.
Hafa 5 heri í varaliði yfirstjórnarinnar og einbeita þeim:
- tveir herir sem samanstanda af 9 rifflum, 4 skriðdrekum og 2 vélknúnum deildum, samtals 15 deildum, á svæðinu Vyazma, Sychevka, Yelnya, Bryansk, Sukhinichi;
- einn her sem samanstendur af 4 rifflum, 2 skriðdrekum og 2 vélknúnum deildum, og samtals 8 deildum, á svæðinu Vileika, Novogrudok, Minsk;
- einn her sem samanstendur af 6 rifflum, 4 skriðdrekum og 2 vélknúnum herdeildum, og alls 12 herdeildum, á svæðinu Shepetovka, Proskurov, Berdichev og
- einn her sem samanstendur af 8 rifflum, 2 skriðdrekum og 2 vélknúnum herdeildum, og alls 12 herdeildum, á svæðum Bila Tserkva, Zvenigorodka, Cherkassy.
VI. Nær yfir einbeitingu og dreifingu.
Til að verja okkur fyrir hugsanlegri óvæntri árás óvinarins, til að hylja einbeitingu og dreifingu hermanna okkar og undirbúa þá fyrir sóknina, er nauðsynlegt:
1. Skipuleggja öfluga vörn og skjól fyrir landamærum ríkisins, nota til þess allt herlið landamærahéruðanna og næstum allt flug sem úthlutað er til að dreifa í vestri;
2. Gera ítarlega áætlun um loftvarnir landsins og koma loftvarnarkerfum í fullan viðbúnað.
Ég hef gefið fyrirmæli um þessi mál og þróun áætlana um varnir landamæra- og loftvarna ríkisins er að fullu lokið fyrir 06/01/41.
Samsetning og hópur yfirliðsins er samkvæmt meðfylgjandi korti [13].
Jafnframt þarf að hraða uppbyggingu og vígbúnaði víggirtra svæða á allan mögulegan hátt, hefja byggingu víggirtra svæða árið 1942 á landamærum Ungverjalands og einnig að halda áfram uppbyggingu víggirtra svæða meðfram línunni. af gömlu landamærunum [14].
VII. Verkefni sjóhersins voru sett í samræmi við skýrslur mínar sem þú hefur áður samþykkt.
VIII. Útsending hermanna og bardagaaðgerðir þeirra með tiltækum birgðum er tryggð með því að:
fyrir skotfæri - smáskala skeljar í þrjár vikur;
miðlungs kaliber - í mánuð;
þungur kaliber - í mánuð;
Minami - í hálfan mánuð;
með loftvarnaskotum -
37 mm - í 5 daga;
76 mm - í einn og hálfan mánuð;
85 mm - í 11 daga;
fyrir skotfæri flugvéla -
háar sprengjusprengjur - í mánuð;
brynjagöt - í 10 daga;
steypubrot - í 10 daga;
sundrungu - í mánuð;
íkveikju - í hálfan mánuð;
fyrir eldsneyti og smurefni -
bensín B -78 – í 10 daga
B-74 bensín - í mánuð;
bensín B-70 - í 2,5 mánuði;
bensín - í 1,5 mánuði;
dísilolía - í mánuð.
Eldsneytisbirgðir sem ætlaðar eru til vesturumdæmanna eru í umtalsverðu magni (vegna skorts á afkastagetu á yfirráðasvæði þeirra) í innri umdæmunum.
IX. Spyrðu:
1. Samþykkja framkomna áætlun um stefnumótandi dreifingu hersveita Sovétríkjanna og áætlun um fyrirhugaðar hernaðaraðgerðir ef til stríðs við Þýskaland verður;
2. Að heimila tafarlaust samræmda framkvæmd leynilegrar virkjunar og leynilegrar samþjöppunar, fyrst og fremst allra varahers yfirstjórnar og flugs;
3. Krefjast af NKPS fullkominni og tímanlegri framkvæmd á byggingu járnbrauta samkvæmt áætluninni frá 1941, og sérstaklega í Lvov átt;
4. Skyldu iðnaðinn til að uppfylla áætlun um framleiðslu á efnishlutum skriðdreka og loftfara, svo og framleiðslu og afhendingu skotfæra og eldsneytis nákvæmlega á réttum tíma.
Samþykkja tillögu um byggingu nýrra víggirtra svæða [15].
Umsóknir:
1. Dreifingarmynd á korti 1:1000.000 í 1 eintaki;
2. Áætlun um dreifingu fyrir kápa á 3 kortum;
3. Skýringarmynd um samband krafta í 1 eintaki.
4. Þrjú kort af herstöðvum flughersins í vestri.
[1] Skjalið er 15 blaðsíðna handrit á venjulegum ritvélablöðum, skrifað með svörtu bleki af A. M. Vasilevsky. Fyrsta síða er á eyðublaði með hornstimpli alþýðuvarnarstjóra Sovétríkjanna. Dagsett 15. maí 1941 samkvæmt áletrunum á viðaukum - kort og skýringarmyndir. Texti handritsins inniheldur skýringar og leiðréttingar af stefnumótandi, tölfræðilegum og ritstjórnarlegum toga, gerðar með blýanti. Að sögn V. Danilov voru þær kynntar af fyrsta varaforingja hershöfðingja Rauða hersins, hershöfðingi N.V. Vatutin. Samkvæmt annarri útgáfu voru leiðréttingar á textanum að sögn gerðar af hendi G.K.
[2] Hér og að neðan eru orðasambönd sem bætt er við textann feitletruð.
[3] Hér og fyrir neðan eru orðasambönd sem síðar voru fjarlægð úr textanum gefin í hornklofa.
[4] Undirstrikað í skjalinu.
[5] Undirstrikað í skjalinu.
[6] Síðasta málsgrein og síðasta setning þeirrar fyrri voru skrifuð af N. F. Vatutin.
[7] Síðustu tvær setningarnar voru skrifaðar af N. F. Vatutin.
[8] Kortið er ekki birt.
[9] Kortið er ekki birt.
[10] Kortið og taflan eru ekki birt.
[11] Kortið er ekki birt.
[12] Orðið „sammiðja“ og síðasta setning málsgreinarinnar voru skrifuð af N. F. Vatutin.
[13] Kortið er ekki birt.
[14] Síðasta málsgreinin var skrifuð af N. F. Vatutin.
[15] Setningin var skrifuð af N. F. Vatutin.
Handrit.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, nr 237, bls. 1-15.
Útgefið: 1941: Í 2 bókum. Bók 2./ Samgr. L. E. Reshin og fleiri; Ed. V.P. Naumova; Inngangur gr. acad. A.N.Yakovleva. – M.: International Foundation “Democracy”, 1998. – Bls. 215-221.
3. Tilskipun til yfirmanns ZapOVO hermanna nr. 503859/ss/ov
[eigi síðar en 20. maí 1941]
Sov. Leyndarmál
Sérstaklega mikilvægt
Dæmi nr. 2
Kort 1:1 000000.
Til þess að standa straum af virkjun, einbeitingu og dreifingu héraðshermanna, fyrir 20. maí 1941, munt þú persónulega, ásamt starfsmannastjóranum og yfirmanni rekstrardeildar héraðshöfuðstöðvanna, þróa:
a) nákvæma áætlun um varnir landamæra ríkisins frá Kanchiamiestis að vatninu. Switez (málsókn);
b) nákvæma loftvarnaáætlun.
I. Varnarverkefni:
1. Koma í veg fyrir innrás óvina bæði á jörðu niðri og í lofti inn á yfirráðasvæði héraðsins.
2. Öflugar varnir víggirðinga meðfram landamærum ríkisins munu ná tryggilega yfir virkjun, einbeitingu og dreifingu hersveita héraðsins.
3. Loftvarnir og flugrekstur mun tryggja eðlilegan rekstur járnbrauta og samþjöppun hermanna.
4. Notaðu allar tegundir umdæmarannsókna, ákvarða tímanlega eðli styrks og hóps óvinahermanna.
5. Með virkum flugaðgerðum, ná yfirráðum í lofti og öflugum árásum á helstu járnbrautamót, brýr, krossamót og hópa hermanna, trufla og tefja einbeitingu og sendingu óvinahersveita.
6. Koma í veg fyrir að loftbornar árásarsveitir og skemmdarverkahópar óvinarins verði varpað og lent á yfirráðasvæði héraðsins.
II. Skipuleggðu vörn landamæra ríkisins með eftirfarandi grunnleiðbeiningum að leiðarljósi:
1. Grundvöllur varnar ætti að vera viðvarandi vörn víggirtra svæða og vallarvirkja sem skapaðir eru meðfram landamærum ríkisins, með því að beita öllum herafla og getu til frekari þróunar þeirra. Gefðu vörninni einkenni virkra aðgerða. Allar tilraunir óvina til að brjótast í gegnum varnir ætti strax að útrýma með gagnárásum frá hersveitum og varaliðum.
2. Gefðu sérstaka athygli á varnir gegn skriðdrekum. Ef stórar vélknúnar vélknúnar hersveitir óvinarins brjótast í gegn í varnarvígstöðvunum, verður baráttan gegn þeim og útrýming byltingarinnar að fara fram með beinni fyrirskipun umdæmisstjórnarinnar, en í þeim tilgangi verður stór hluti andstæðinganna. - Skriðdreka stórskotaliðssveitir, vélvæddar hersveitir og flug verða mikið notaðar. Verkefni skriðdrekavarnarsveitanna er að mæta skriðdrekum við undirbúnar línur með öflugum stórskotaliðsskoti og, ásamt flugi, seinka framrás þeirra þar til vélknúin vélræn sveit okkar nálgast og gera gagnárás. Verkefni vélvæddu sveitarinnar er að koma á vettvang í skjóli skriðdrekahersveita, með öflugum flank- og sammiðjuárásum ásamt flugi til að beita vélvæddum einingum óvinarins endanlegan ósigur og útrýma byltingunni.
3. Líttu á að eftirfarandi svið séu sérstaklega ábyrg:
a) Suvapki, Lida;
b) Suwapki, Bialystok;
c) frá framhlið Ostroleka, Malkinya til Bialystok;
d) Siedlce, Volkovysk;
d) Brest-Litovsk, Baranovichi.
4. Við hagstæðar aðstæður ættu allir verjandi hermenn og varaliðir hera og héraða að vera reiðubúnir, samkvæmt fyrirmælum yfirstjórnarinnar, til að hefja skjótar árásir.
III.
Til hægri er Eystrasaltshersvæðið. Höfuðstöðvar frá 3. degi virkjunar í Ponevezh. 11. her hans á vinstri væng skipuleggur vörn á vígstöðvum Jurburg, fullyrðir. Kanchiamiestis Shtarm – Kaunas. Landamæri að PribOVO – Oshmeny, Druskeniki, Margerabovo, Letzen, allir punktar nema Margerabov fyrir ZapOVO að meðtöldum.
Til vinstri er Kyiv Special Military District. Höfuðstöðvar frá 3. degi virkjunar Tarnopol. 5. her hans á hægri væng skipuleggur vörn að framan, þ.m.t. vatn Svitez, Krystynopol, Shtarm, Kovel.
Landamæri við KOVO - Pinsk, Wlodawa, Demblin, allt að undanskildum Demblin fyrir ZAPOVO innifalið.
IV. Til að sinna þeim verkefnum sem úthlutað hefur verið skaltu hafa fjögur þekjusvæði.
Þekkja svæði nr. 1 – 3. her.
Efnasamband:
3. herstjórn;
stjórna 4 síðum málsins;
56, 27, 85 og 24 deildir;
stjórn 11. vélvæddu sveitarinnar;
29 og 33 skriðdrekadeildir;
204 vélknúin deild;
6 skriðdrekavörn gr. Stórfylki;
herlið Grodno víggirtu svæðisins;
11. deild blandaðs flugs;
landamærahlutar.
Fyrsta hreyfanlegu lið 24. fótgönguliðadeildar ætti að koma til Grodno-svæðisins eigi síðar en á 5. degi virkjunar.
Yfirmaður svæðisins - Yfirmaður 3. hersins. Stormurinn Grodno.
Rammi til vinstri - gr. Novelnya, krafa. Sokulka, krafa. Shchuchin, kröfu. Friedrichskof.
Verkefnið er öflug vörn Grodno víggirtu svæðisins og akurvirki á Kanchiamiestis framhliðinni, þar til Shchuchin gera tilkall til. ná yfir Lida, Grodno og Bialystok áttir.
Þekkja svæði nr. 2 - 10. her.
Efnasamband:
stjórn á 10 herjum;
eftirlit með byggingum 1 og 5;
8., 13., 86. og 2. flokkur;
stjórna 6 kav. húsnæði;
6. og 36. riddaralið. deildir;
stjórna 6 mech. húsnæði;
4. og 7. skriðdrekadeild;
29. vélknúin deild;
hersveitir Osovetsky og Zambrovo víggirtu svæðanna;
9. deild blandaðs flugs;
landamærahlutar.
Yfirmaður svæðisins - Yfirmaður 10. hersins. Shtarm – Bialystok.
Landamærin til vinstri er krafan. Við skulum leggja saman, Svisloch, Surals, Chileevo og lengra með ánni. Bug.
6 riddaraliðar hafa hersveit á Tykocin, Sokoly, Menlyanin svæðinu.
Verkefni svæðisins er öflug vörn Osowietsky og Zambrowski víggirtu svæðanna og akurvirki innan landamæranna, sem nær yfir stefnuna til Bialystok og sérstaklega frá Johannisburg, Ostroleka og Ostrow Mazowiecki.
Þekkja svæði nr. 3 - 13. her.
Efnasamband:
stjórna 2 síðum málsins;
113 og 49 bls deildir;
stjórna 13 mech. húsnæði;
25 og 31 skriðdrekadeild;
208. vélknúin deild;
43. deild blandaðs flugs;
landamærahlutar.
Yfirmaður héraðsins er yfirmaður 13. hersins og fyrir komu hans til Belsk yfirmaður 2. hersveitar. Shtarm 13 frá 3. degi virkjunar - Belsk.
Landamærin til vinstri er krafan. Kossovo, Hainuvka, Drogichin, Gura Kalwaria.
Verkefni svæðisins er að ná rækilega yfir stefnuna til Bielsk frá Kossy og Sokolow með vörnum fyrir varnargarða.
Þekkja svæði nr. 4 - 4 her.
Efnasamband:
4. herstjórn;
stjórna 28 blaðsíðum málsins;
6, 42, 75 og 100 deildir;
stjórna 14 mech. húsnæði;
22 og 30 skriðdrekadeildir;
205 vélknúin deild;
varðsveit Brest víggirtu svæðisins;
10. deild blandaðs flugs;
landamærahlutar.
Fyrsta farsímastig 100. deildar ætti að koma til Cheremkha svæðisins eigi síðar en
4 daga virkjun.
Yfirmaður svæðisins - Yfirmaður 4. hersins.
Ramminn til vinstri er landamærinn með. Kovo.
Verkefnið er öflug vörn á Brest víggirtu svæði og vallarvirki meðfram austurbakka árinnar. Bug, hyldu einbeitingu og dreifingu hersins.
V. Umdæmisstjórnin hefur þegar í stað:
1. 21. fótgönguliðssveit, sem samanstendur af 17. og 50. fótgönguliðsdeildum, eigi síðar en 15. dag virkjunar á svæði stöðvarinnar. Druskeniki, Yasidomlya, Skidel, Dembrovo.
2. 47. fótgönguliðssveit, sem samanstendur af 55., 121. og 155. fótgönguliðsdeild, eigi síðar en 15. degi virkjunar á svæðinu Pruzhany, Zaprud (kort 200.000), Kartuzberez, Bluden.
3. 44. sveit, sem samanstendur af 108, 64 og 161. deild, 37. og 143. deild - öll á varanlegum útrásarstöðum, með frekari flutning þeirra til heranna samkvæmt útrásaráætlun.
4. Skriðdrekavarnarsveitir - 7. á svæði stöðvarinnar. Blasostowica, Grudsk, Jalówka; 8. - á Lida svæðinu.
5. Vélrænar byggingar:
17 MK, sem samanstendur af 27 og 36 skriðdrekadeildum og 209 vélknúnum deildum á Volkovysk svæðinu;
20 MK - sem samanstendur af 26 og 38 tankdeildum og 210 vélknúnum einingum. deildir á Oshmyany svæðinu.
6. 4. flughersveit á svæðinu Pukhovichi, Osipovichi.
7. Flug - 59 og 60 orrustuflugdeildir; 12. og 13. sprengjuflugvéladeild.
3rd Aviation Corps - sem samanstendur af 42 og 52 langdrægum sprengjuflugdeildum og 61 orrustudeild. Sveitin er notuð við verkefni frá yfirstjórninni.
VI. Flugverkefni:
1. Notkun orrustuflugvéla í röð á staðfestum bækistöðvum og flugvöllum, sem og bardagaaðgerðir í loftinu, eyðileggja óvinaflugvélar og öðlast yfirburði í loftinu strax á fyrstu dögum stríðsins.
2. Orrustuflugvélar munu, í náinni samvinnu við allt loftvarnarkerfi héraðsins, standa þétt undir virkjun og samþjöppun herliðs héraðsins, eðlilega starfsemi járnbrautanna og koma í veg fyrir að óvinaflugvélar fljúgi um yfirráðasvæði héraðsins inn í innri landið.
3. Í samvinnu við hersveitir á jörðu niðri, eyðileggja óvininn sem er að sækja fram og koma í veg fyrir að stórar vélknúnar hersveitir hans brjótist í gegnum varnarvígi héraðsins.
4. Með öflugum, kerfisbundnum árásum á stórar járnbrautarbrýr og gatnamót Königsberg, Marienburg, Allenstein, Thorn, Kalisz, Lodz og Varsjá, sem og á óvinahópa, trufla og tefja samþjöppun óvinahersveita.
VII. Eftir skipun yfirstjórnar vestræna sérherahverfisins:
1. Undirbúðu afturlínurnar:
21 sk - að framan Merech, Rotnitsa, Ozery, Lunno.
47 sk - á framhlið Murava, Pruzhany, Dnieper-Bug Canal til Gorodets.
2. Gera ráð fyrir gagnárásum vélvæddra sveita og flugs í samvinnu við riffilsveitir og skriðdrekasveitir.
3. Kanna og undirbúa afturlínur fyrir allt varnardýpt að ánni. Berezina þ.m.t.
Ef um er að ræða þvingaðan afturköllun, þróaðu áætlun um að búa til skriðdrekavarnarhindranir í fulla dýpt og áætlun um námubrýr, járnbrautarmót og mögulega samþjöppun óvina (hermenn, höfuðstöðvar, sjúkrahús osfrv.).
4. Þróa áætlun um að koma víggirtum svæðum á fyrrum landamærum ríkisins innan héraðsins í fullan baráttubúnað.
5. Þróa: a) áætlun um að koma herliðinu á varðbergi og úthluta stoðdeildum fyrir landamærasveitir; b) áætlun um vernd og varnir mikilvægustu iðnaðarfyrirtækja, mannvirkja og mannvirkja.
6. Ef um er að ræða þvingaða afturköllun, þróa, í samræmi við sérstakar fyrirmæli, áætlun um rýmingu verksmiðja, verksmiðja, banka og annarra atvinnufyrirtækja, ríkisstofnana, vöruhúsa, her- og ríkiseigna, hermanna, flutningatækja o.s.frv. .
7. Í loftvarnaráætluninni, kveðið á um loftvarnir hermanna og loftvarnir á yfirráðasvæðinu á vestræna loftvarnarsvæðinu, sérstaklega þróað í smáatriðum:
a) skipulagningu VNOS-þjónustunnar og tafarlausar tilkynningar á flugvöllum - fyrst og fremst orrustuflugvélar, bæði frá VNOS-stöðvum fyrirtækis og línu, tilkynning um loftvarnarstöðvar og aðstöðu, umdæmisstjórnir herdeilda og loftvarnarsvæði;
b) notkun og aðgerðir orrustuflugvéla, koma á fót svæði til eyðingar óvinaloftfara fyrir einstakar flugsveitir;
c) rækilega vernd með stórskotaliðs- og orrustuflugvélum gegn varanlegum loftvarnarstöðum og aðstöðu, affermingarsvæðum og samþjöppunarsvæðum hermanna;
d) málefni er varða samskipti og eftirlit með loftvarnarkerfum.
VIII. Leiðbeiningar að aftan.
Fyrir 15. dag virkjunar er þér heimilt að eyða:
a) fyrir landverndarhermenn:
skotfæri - 3 skot af skotfærum;
eldsneyti - fyrir bardagatæki - 5 áfyllingar;
- fyrir flutning - 8 bensínstöðvar;
b) fyrir flugherinn:
bardagamenn - 15 átök;
skammdrægar sprengjuflugvélar - 10 árásir;
langdrægar sprengjuflugvélar - 7 árásir;
njósnalögreglumenn - 10 átök;
c) fyrir alla þekjandi hermenn - 15 daglega dachas.
Að útvega hermönnum alls kyns vistir, viðgerðir og endurreisn búnaðar fer fram á kostnað varaliðs og viðgerðarstöðvar héraðsins.
Flutningur sjúks og særðs fólks og hesta ætti að fara fram innan landamæra Zapovovo, með því að nota fyrst og fremst kyrrstætt net sjúkrastofnana.
IX. Almennar leiðbeiningar
1. Fyrsta flugið eða farið yfir landamæri ríkisins er aðeins leyfilegt með sérstöku leyfi yfirstjórnar.
2. Kápuáætlunin skal samanstanda af eftirfarandi skjölum:
a) athugasemdir um aðgerðaáætlun hersveita í skjóli, ásamt meðfylgjandi korti af ákvörðun og hópi hermanna upp til hersveita og einstakra sveita að meðtöldum;
b) lista yfir bardagamenn;
c) töflur fyrir brottför og samþjöppun þekjueininga að landamærum ríkisins;
d) áætlun um notkun flughersins ásamt korti yfir grunn- og rekstrarnotkun sem fylgir henni;
e) loftvarnaráætlun með kortum af staðsetningu loftvarnarstöðva og virkra loftvarnarkerfa;
f) verkfræðiáætlun með útreikningum og korti;
g) samskiptatækjaáætlun með útreikningum og skýringarmyndum;
h) áætlun um að skipuleggja bak- og efnislegan stuðning landhers og flughers, ásamt viðauka við þá af korti um skipulagningu aftanverðs landhers og flugs;
i) rýmingaráætlun fyrir hreinlætis- og dýralækninga;
j) leiðbeiningar um að hækka hlífðareiningar á viðvörun og úthluta stuðningseiningum fyrir landamæradeildir;
k) lista yfir hluti og mannvirki sem eru vernduð af hersveitum á vettvangi og NKVD;
l) framkvæmdaskjöl (tilskipanir, skipanir, leiðbeiningar).
3. Forsíðuáætlunin kemur til framkvæmda við móttöku dulkóðaðs símskeyti frá mér, fulltrúa í aðalherráðinu, yfirmanni herráðsins, undirritað með eftirfarandi innihaldi: „Haldið áfram að innleiða forsíðuáætlunina frá 1941. .”
4. Eftirfarandi er heimilt að þróa verndar- og verndaráætlun:
að öllu leyti - Foringi hersins, meðlimur í herráði, yfirmaður héraðshöfuðstöðva og yfirmaður aðgerðadeildar héraðshöfuðstöðvar;
varðandi flughersáætlun - Yfirmaður flughersins KOVO;
varðandi áætlun um skipulag aftan - varamann. starfsmannastjóri umdæmisins fyrir vöruflutninga;
hvað varðar fjarskiptaáætlun hersins - yfirmaður hernaðarsamskipta umdæmisins;
hvað varðar samskipti - oddviti samskipta hreppsins.
Aðrir forstöðumenn herdeilda og -þjónustu hafa aðeins leyfi til að sinna persónulegum verkefnum í sérgrein sinni, til að upplýsa þá um verndaráætlunina.
Í höfuðstöðvum hersins - yfirmaður hersins, meðlimur í herráði hersins, herforingi hersins, yfirmaður aðgerðadeildar höfuðstöðva hersins.
5. Búðu til forsíðuáætlun í tveimur eintökum, sendu mér eitt eintak til samþykkis fyrir milligöngu yfirmanns herráðsins og geymdu annað eintakið, innsiglað með innsigli héraðsherráðs, í öryggisskáp héraðsstjórans. Starfsfólk.
6. Þekjuáætlanir, sem herarnir hafa þróað og samþykktar af héraðsherráðinu fyrir hvert hlífðarsvæði, innsiglað með innsigli héraðsherráðsins, ætti að geyma í öryggisskáp samsvarandi yfirmanns verndarsvæðisins.
7. Framkvæmdaskjöl sem þróuð eru fyrir hersveitir ættu að geyma í pokum sem eru innsiglaðir með innsigli herráðs hersins við ... myndunina.
8. Mappan og pakkarnir með hulduskjölum eru opnaðir með skriflegri eða símleiðispöntun - í herjum - herráðs héraðsins og í stofnunum - herráðs hersins.
9. Öll skjöl á forsíðuáætluninni eru handskrifuð eða vélrituð persónulega af yfirmönnum sem hafa heimild til að þróa hana.
VIÐAUKI – skýringarmynd af forsíðu ZAPOVO hermanna á kortinu 1: 1.000.000 í einu eintaki (aðeins til dæmis nr. 1).
Ósvikinn undirritaður:
Alþýðumálaráðherra Sovétríkjanna
Marshal Sovétríkjanna S. Timoshenko
Yfirmaður herráðs geimfarsins
Hershöfðingi G. Zhukov
Handrit á bréfshaus: „Varnarmálastjóri Sovétríkjanna“. Það eru athugasemdir: „Keypt í 2 eintökum. 1 - til viðtakanda, nr 2 - til rekstrarstjórnar. Framkvæmdastjóri: Vasilevsky hershöfðingi. Afritið er staðfest af varamanni. yfirmaður deildar hershöfðingja geimfarsins, Vasilevsky hershöfðingi.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, nr 237, bls. 65-87.
Birt: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1895-481-503859-20-1941
4. Tilskipun til yfirmanns PribOVO hermanna nr. 503920/ss/ov
[eigi síðar en 30. maí 1941]
Sov. Leyndarmál
Sérstaklega mikilvægt
Dæmi nr. 2
Kort 1:1000000.
Til að standa straum af virkjun, einbeitingu og dreifingu PribOVO hermanna, fyrir 30. maí 1941, þróar þú persónulega ásamt starfsmannastjóranum og yfirmanni rekstrardeildar héraðshöfuðstöðvar:
a) nákvæma áætlun um varnir landamæra litháíska SSR frá Palanga að kröfunni. Kapchiamiestis, áætlun um varnir gegn froskdýrum á Eystrasaltsströndinni suður af Matsalu-flóa og eyjunum Dago og Ezel;
b) nákvæma loftvarnaáætlun.
I. Varnarverkefni:
1. koma í veg fyrir innrás óvina bæði á jörðu niðri og í lofti inn á yfirráðasvæði héraðsins;
2. með þrjóskum vörnum varnarvirkja meðfram landamærum ríkisins, hylja af festu virkjun, einbeitingu og útsetningu héraðshermanna;
3. vörn við ströndina og eyjarnar Ezel og Dago, ásamt Eystrasaltsflota Rauða borðsins, til að koma í veg fyrir landgöngur óvina í froskdýrum;
4. loftvarnir og flugrekstur til að tryggja samfelldan rekstur járnbrauta og samþjöppun héraðshermanna;
5. að nota hvers kyns héraðsnjósnir til að ákvarða eðli samþjöppunar og hóps óvinahermanna tímanlega;
6. með virkum flugrekstri, ná yfirráðum í lofti og öflugum árásum á helstu járnbrautamót, brýr, leiðir og hópa hermanna, trufla og tefja samþjöppun og sendingu óvinahersveita;
7. koma í veg fyrir að árásarsveitir og skemmdarverkahópar óvina í lofti verði varpað og lent á yfirráðasvæði héraðsins;
8. Frá fyrsta degi virkjunar verða varnir eistnesku strandlengjunnar frá Narva-flóa til Matsalu-flóa og Vormsi-eyju færðar undir stjórn Leníngrad-herhéraðsins. Á sama tíma, flytja 65. Rifle Corps með 16 og 11 riffildeildum og 4. Flugdeild til LVO hermanna.
Þróun verndaráætlunar fyrir þennan varnargeira er falin LVO-stjórninni.
II. Skipuleggðu vörn landamæra ríkisins með eftirfarandi grunnleiðbeiningum að leiðarljósi:
1. Grundvöllur varnar ætti að vera viðvarandi vörn hinna tilkomnu víggirtu svæða og vallarvirkja meðfram landamærum ríkisins, með því að beita öllum herafla og getu til frekari þróunar þeirra.
Gefðu virkum aðgerðum til varnar. Allar tilraunir óvina til að brjótast í gegnum varnir ætti strax að útrýma með gagnárásum frá hersveitum og varaliðum.
2. Gefðu sérstaka athygli á varnir gegn skriðdrekum. Ef stórar vélknúnar vélknúnar hersveitir óvinarins brjótast í gegn í varnarvígstöðvunum, skal baráttan gegn þeim og útrýming byltingarinnar fara fram með beinni fyrirskipun umdæmisstjórnarinnar, sem fyrst og fremst beita gegn -skriðdreka stórskotaliðssveitir, vélvæddar hersveitir og flug. Verkefni skriðdrekavarnarsveitanna er að mæta skriðdrekum óvina með öflugum stórskotaliðsskoti á undirbúnar línur og, ásamt flugi, halda þeim þar til vélknúin vélræn sveit okkar nálgast og gera gagnárás. Verkefni vélvæddu sveitarinnar er að koma á vettvang í skjóli skriðdrekahersveita, með öflugum flank- og sammiðjaárásum, ásamt flugi til að beita vélvæddum herdeildum óvinarins endanlegan ósigur og útrýma byltingunni.
3. Líttu á að eftirfarandi svið séu sérstaklega ábyrg:
a) Memel, Telshinai;
b) Tilsit, Siauliai;
c) Gumbinen, Kaunas;
d) Suwalki, Olita.
4. Við hagstæðar aðstæður ættu allir verjandi hermenn og varaliðir hera og héraða að vera reiðubúnir, samkvæmt fyrirmælum yfirstjórnarinnar, til að hefja skjótar árásir.
III.
Til hægri er Leníngrad-herhéraðið sem hefur það aðalverkefni að verja Leníngrad. 65. Rifle Corps, flutt í samsetningu þess, skipuleggur varnir frá Narva Bay til Matsalu Bay. Höfuðstöðvar sveitarinnar í Türi.
Landamæri við LVO - málsókn. Ostashkov, krafa. Island, Voru, krafa. Viljandi, Ezel og Dago eyjar (innifalið).
Til vinstri er Vestur-sérhersvæðið. Höfuðstöðvar frá 3. degi virkjunar - Baranovichi. 3. her hans á hægri hlið skipuleggur vörn á Kapchiamiestis, Shchuchin framhliðinni. Shtarm - Grodno.
Landamæri við ZapOVO – krafa. Polotsk, málsókn. Ashmyany, málsókn. Druskeniki, Marggrabovo, krafa. Letzen.
IV. Til að sinna þeim verkefnum sem úthlutað hefur verið skaltu hafa þrjú þekjusvæði.
Þekkja svæði nr. 1 - 27. her.
Efnasamband:
Stjórn 27. hersins;
67. fótgönguliðsdeild;
189. fótgönguliðsdeild;
3 deild. riffilsveit;
strandvarnir við ströndina og eyjarnar Ezel og Dago;
landamærahlutar.
Yfirmaður héraðsins er yfirmaður 27. hersins. Shtarm – Riga.
Landamæri til vinstri - Mazeiklay, krafa. Palanga.
Verkefni:
a) vörn við ströndina frá Matsalu-flóa, Palanga krafa. og eyjarnar Ezel og Dago til að koma í veg fyrir landgöngur óvina á ströndum og eyjum. Á Ezel-eyju, gefðu sérstaka athygli að vörnum Tagalaht-flóa;
b) strandvarnir eyjanna Ezel og Dago, í samvinnu við Eystrasaltsflota Rauða borðsins, flug og strandvarnir Vindava-strandarinnar og Hanko-skagans, hindra óvinaflotann frá því að komast inn í Rigaflóa í gegnum Irbent, Sosla og Suur-Vein sund og aðgangur að Finnlandsflóa;
c) varnir herstöðvarinnar í Liepaja;
d) vera reiðubúinn til að veita mannskapsaðstoð til varnarliðsins á eyjunum Ezel og Dago.
Þekkja svæði nr. 2 – 8. her sem samanstendur af:
Stjórn 8. hersins; Umsjón með byggingum 10 og 11; 10.125, 48 og 90 deildir; Stjórn 12. vélvæddu sveitarinnar; 23 og 28 tankdeildir; 9. skriðdrekasveit; hersveitir Telshoi og Shauliai víggirtu svæðanna; 7. deild blandaðs flugs; landamærahlutar.
Hafa 12. vélvædda hersveitina og 9. skriðdrekahersveitina á Ulgvechtis, Anduvinai, Kelmi svæðinu.
Yfirmaður héraðsins er yfirmaður 8. hersins. Shtarm – Siauliai.
Landamærin til vinstri eru Daugavpils, málsókn. Panevezys, fullyrðir. Serejus, Jurbarkars (Jurburg), Insterburg.
Verkefnið er að ná rækilega yfir leiðbeiningarnar frá Memel til Kretinga, Telginai, og frá Tilsit til Taurage, Siauliai, með vörnum sviðsvirkja meðfram landamærum ríkisins og víggirtu svæðunum sem verða til í Telshai og Siauliai.
Þekkja svæði nr. 3 – 11. her.
Efnasamband:
Stjórn 11. hersins; Skrifstofur húsa 16, 21 og 24; 5, 33, 189, 128, 23, 126, 179, 184 deildir; Stjórna 3 vél. húsnæði; 2, 5 skriðdrekadeildir, 84 vélvæddar deildir, 10 stórskotaliðsvörn. Stórfylki; 110, 429 hljóp RGK; hersveitir á víggirtu svæðum Kovno og Alitsky; 8. deild blandaðs flugs; landamærahlutar.
Fyrsti múgurinn. Lestin á 126. síðu deildarinnar ætti að senda á svæði stöðvarinnar. Kazlu-Ruda eigi síðar en 3 daga virkjun og 23. deild til Kaunas svæðinu eigi síðar en 4 dögum.
3 vél. hafa byggingu á Kazlu-Ruda, Prienai, Kaunas svæðinu.
24. fótgönguliðssveitin, sem samanstendur af 179. og 184. fótgönguliðadeildum, verður í Vilnius og Orany svæðinu.
Yfirmaður héraðsins er yfirmaður 11. hersins. Shtarm – Kaunas.
Verkefnið er að verja vallarvirki, Kovno og Alyt víggirtu svæðin að framan. Jurburg (Jurbarkas), krafa. Kapchiamiestis til að ná rækilega yfir Kaunas og Alyt áttir.
V. Umdæmisstjórnin hefur þegar í stað:
24. sveit sem samanstendur af 180. og 182. deild og 181. deild á dreifingarstöðum, með frekari flutning þeirra samkvæmt dreifingaráætlun.
6. og 57. blönduð flugdeild og 5. flugsveit á Daugavpilssvæðinu.
VI. Flugverkefni
1) Með samfelldum árásum orrustuflugvéla á staðfestar bækistöðvar og flugvelli, svo og með bardagaaðgerðum í lofti, eyðileggja óvinaflugvélar og ná yfirráðum í lofti frá fyrstu dögum stríðsins;
2) Orrustuflugvélar munu, í náinni samvinnu við allt loftvarnarkerfi héraðsins, standa vörð um virkjun og samþjöppun herliðs héraðsins, eðlilegan rekstur járnbrauta og koma í veg fyrir að óvinaflugvélar fljúgi um yfirráðasvæði héraðsins inn í innri landið.
3) Í samvinnu við hersveitir á jörðu niðri, eyðileggja óvininn sem fer að sækja og koma í veg fyrir að stórar vélknúnar hersveitir hans brjótist í gegnum varnarvígi héraðsins.
4) Eyðileggja, ásamt sjóflugi og Eystrasaltsflotanum á Rauða borðinu, flota og flutninga óvinarins í Eystrasalti og koma í veg fyrir landgöngur óvina á eyjunum Dago og Ezel og á ströndinni innan landamæra héraðsins.
5) Árásir á járnbrautarmót Königsberg, Marienburg, Marienwerder, Deutsch-Pilau, Allenstein, Insterburg og á járnbrautarbrýr yfir ána. Vistula í Danzig, Bydgoszcz geiranum, sem og meðfram hópum hermanna, til að flækja og tefja samþjöppun óvinahermanna.
6) Eyðileggja höfnina í Memel.
VII. Eftir skipun yfirstjórnar Eystrasaltshersvæðisins:
1. Undirbúðu afturlínurnar:
a) að framan - Darbenom, Kulnai, Rytavas, Shilom, Ulinas, Skaudvine, Rasientai, Serdjus, Kazlu-Ruda, Pilvsikai, Mariampol, Siminas og Dusis, gera tilkall til. Druskeniki;
b) r. Barta, Kalvariya, Telshinai, Luske, Dubissa, lengra meðfram austurbakka árinnar. Neman.
2. Gera ráð fyrir gagnárásum vélvæddra sveita og flugs í samvinnu við varariffilsher og skriðdrekasveitir.
3. Skoðaðu og teiknaðu afturlínur út á allt dýpi að gömlu landamærunum við Lettland, Litháen og Pólland innan PribOVO og afskurðarlínu meðfram ánni. Vestur Dvina.
4. Fyrir 30. maí 1941 skaltu samþykkja Sebezh víggirt svæði frá Zapovo herhéraðinu og þróa áætlun til að koma því í fullan bardagaviðbúnað.
5. Ef um er að ræða þvingaðan afturköllun, þróaðu áætlun um að búa til skriðdrekavarnarhindranir í fulla dýpt og áætlun um námubrýr, járnbrautarmót og mögulega samþjöppun óvina (hermenn, höfuðstöðvar, sjúkrahús o.s.frv.).
6. Í loftvarnaáætlun skal kveðið á um loftvarnir hermanna og loftvarnir á landsvæðinu á norðvesturloftvarnasvæðinu; vinna sérstaklega ítarlega:
a) skipulag VNOS þjónustunnar - tafarlaus tilkynning um flugvelli, aðallega orrustuflugvélar, bæði frá VNOS stöðvum fyrirtækis og línu; tilkynningu um loftvarnarstöðvar og aðstöðu, umdæmisstjórnir og loftvarnarsvæði.
b) notkun og aðgerðir orrustuflugvéla, að koma á fót svæði til eyðingar óvinaloftfara fyrir einstakar flugsveitir;
c) að hylja varanlega loftvarnarstaði og aðstöðu með stórskotaliðs- og orrustuflugvélum loftvarna, losunarsvæði og samþjöppunarsvæði hermanna;
d) málefni er varða samskipti og eftirlit með loftvarnarkerfum.
7. Þróa:
a) koma hermönnum á varðbergi og úthluta stuðningsdeildum fyrir landamærasveitir;
b) áætlun um vernd og varnir mikilvægustu iðnaðarfyrirtækja, mannvirkja og mannvirkja.
8. Ef um er að ræða þvingaða afturköllun, þróa, í samræmi við sérstakar fyrirmæli, áætlun um rýmingu verksmiðja, verksmiðja, banka og annarra atvinnufyrirtækja, ríkisstofnana, vöruhúsa her- og ríkiseigna, hermanna, flutningatækja o.s.frv. .
VIII. Leiðbeiningar að aftan.
Fyrir 15. dag virkjunar er þér heimilt að eyða:
a) fyrir hermenn sem hyggja á jörðu niðri - 3 skot skotfæri, eldsneyti fyrir bardagatæki - 5 áfyllingar, til flutninga - 8 áfyllingar;
b) fyrir flugherinn: orrustuflugvélar - 15 átök; nálægt [þeim] sprengjuárás [rekstraraðila] – 10 átök; langdrægar sprengjuflugvélar [flugmenn] – 7 átök; njósnalögreglumenn - 10 átök;
c) fyrir alla þekjandi hermenn - 15 daglega dachas.
Að útvega yfirherjum alls kyns vistir, viðgerðir og endurreisn búnaðar fer fram á kostnað varaliðs og viðgerðarstöðvar héraðsins.
Rýming sjúks og særðs fólks og hesta ætti að fara fram innan PribOVO, fyrst og fremst með því að nota kyrrstætt net sjúkrastofnana.
IX. Almennar leiðbeiningar.
1. Fyrsta flugið eða farið yfir landamæri ríkisins er aðeins leyfilegt með sérstöku leyfi yfirstjórnar.
2. Kápuáætlunin skal samanstanda af eftirfarandi skjölum:
a) athugasemdir um aðgerðaáætlun hersveita í skjóli ásamt korti af ákvörðun og hópi hermanna, allt að hersveit og einstakri einingu að meðtöldum, sem fylgir henni;
b) lista yfir bardagamenn;
c) töflur fyrir afturköllun og samþjöppun verndareininga að landamærum ríkisins;
d) áætlun um notkun flughersins með korti yfir grunn- og rekstrarnotkun sem fylgir henni;
e) loftvarnaráætlun með kortum af staðsetningu loftvarnarstöðva og virkra loftvarnarkerfa;
f) verkfræðiáætlun með útreikningum og korti;
g) samskiptatækjaáætlun með útreikningum og skýringarmyndum;
h) áætlun um að skipuleggja bak- og efnislegan stuðning landhers og flughers, ásamt viðauka við þá af korti um skipulagningu aftanverðs landhers og flugs;
i) rýmingaráætlun fyrir hreinlætis- og dýralækninga;
j) leiðbeiningar um að vekja sveitir á varðbergi og úthluta stuðningsdeildum fyrir landamærasveitir;
k) lista yfir hluti og mannvirki sem eru vernduð af hersveitum á vettvangi og NKVD;
l) framkvæmdaskjöl (tilskipanir, skipanir og skipanir).
3. Forsíðuáætlunin kemur til framkvæmda við móttöku dulkóðaðs símskeyti undirritaðs af mér, fulltrúa í aðalherráði og yfirmanni herráðs [Rauða] hersins, með eftirfarandi innihaldi: „Haldið áfram með framkvæmdina. forsíðuáætlunar 1941.“
4. Eftirfarandi er heimilt að þróa verndar- og verndaráætlun:
í höfuðstöðvum umdæmisins: að fullu - Foringi hersveitanna, meðlimur í herráði, yfirmaður umdæmishöfuðstöðvar, yfirmaður aðgerðadeildar umdæmishöfuðstöðvar;
hvað varðar flugheráætlunina - yfirmaður PribOVO flughersins;
varðandi áætlun um skipulag aftan - varamann. starfsmannastjóri umdæmisins fyrir vöruflutninga;
hvað varðar fjarskiptaáætlun hersins - yfirmaður hernaðarsamskipta umdæmisins;
hvað varðar samskipti - oddviti samskipta hreppsins.
Öðrum forstöðumönnum herdeilda og herþjónustu er aðeins heimilt að sinna persónulegum verkefnum í sérgrein sinni án þess að upplýsa þá um verndaráætlunina.
Í höfuðstöðvum hersins - yfirmaður hersins, meðlimur í herráði hersins, herforingi hersins, yfirmaður aðgerðadeildar höfuðstöðva hersins.
5. Búðu til forsíðuáætlun í tveimur eintökum, sendu mér eitt eintak til samþykkis fyrir milligöngu yfirmanns herráðsins og geymdu annað eintakið, innsiglað með innsigli héraðsherráðs, í öryggisskáp héraðsstjórans. Starfsfólk.
6. Þekjuáætlanir, sem herarnir hafa þróað og samþykktar af héraðsherráðinu fyrir hvert hlífðarsvæði, innsiglað með innsigli héraðsherráðsins, ætti að geyma í öryggisskáp samsvarandi yfirmanns verndarsvæðisins.
7. Framkvæmdaskjöl sem þróuð eru fyrir hersveitir ættu að vera geymd í pakkningum sem eru innsigluð með innsigli herráðs hersins, með hreyfanlegri áætlun sveitarinnar.
8. Möppur og pakkar með hulduskjölum eru opnuð skriflega (frekar ólæsileg).
9. Öll skjöl á forsíðuáætluninni eru handskrifuð eða vélrituð persónulega af yfirmönnum sem hafa heimild til að þróa hana.
VIÐAUKI – skýringarmynd af forsíðu PribOVO hermanna á korti 1:1000,000 í einu eintaki (aðeins með eintaki nr. 1).
Alþýðumálaráðherra Sovétríkjanna
Marshal Sovétríkjanna (S. Timoshenko)
Yfirmaður herráðs geimfarsins
Hershöfðingi (G. Zhukov)
Handrit á bréfshaus: „Varnarmálastjóri Sovétríkjanna“. Þar eru minnispunktar: „Eftak nr. 1 var skrifað af Vasilevsky hershöfðingja og afhent viðtakandanum; eintak nr. 2 var afritað af yfirmanni rekstrardeildar PribOVO höfuðstöðva, Trukhin hershöfðingja - fyrir skjala rekstrardeildarinnar. Afritið er staðfest af varamanni. yfirmaður deildar hershöfðingja geimfarsins, Vasilevsky hershöfðingi.
TsAMO RF, f.16, op. 2951, d. 237, bls. 33-47.
Birt: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1921-507-503920-30-1941
5. Tilskipun til yfirmanns KOVO-hermanna nr. 503862/ss/ov
[eigi síðar en 20. maí 1941]
Leyndarmál
Sérstaklega mikilvægt
Dæmi nr. 2
Kort 1:1000000.
Til að standa straum af virkjun, einbeitingu og dreifingu héraðshermanna fyrir 25. maí 1941, munt þú persónulega, ásamt starfsmannastjóranum og yfirmanni rekstrardeildar héraðshöfuðstöðvanna, þróa:
1. Ítarleg áætlun um varnir landamæra ríkisins frá vatninu. Svityazskoye til Lipkana;
2. Ítarleg loftvarnaáætlun.
I. Varnarverkefni:
1. Koma í veg fyrir innrás óvina bæði á jörðu niðri og í lofti inn á yfirráðasvæði héraðsins.
2. Öflugar varnir víggirðinga meðfram landamærum ríkisins munu ná tryggilega yfir virkjun, einbeitingu og dreifingu hersveita héraðsins.
3. Loftvarnir og flugrekstur mun tryggja eðlilegan rekstur járnbrautanna og samþjöppun herliðs héraðsins.
4. Notaðu allar gerðir könnunar til að ákvarða tímanlega eðli styrks og hópa óvinahermanna.
5. Með virkum flugrekstri, ná yfirráðum í lofti og öflugum árásum á helstu járnbrautamót, brýr og hópa hermanna, trufla og tefja fyrir einbeitingu og dreifingu óvinahersveita.
6. Koma í veg fyrir að loftbornar árásarsveitir og skemmdarverkahópar óvina verði varpað og lent á yfirráðasvæði héraðsins.
II. Skipuleggðu vörn landamæra ríkisins með eftirfarandi grunnleiðbeiningum að leiðarljósi:
1. Grundvöllur varnar ætti að vera viðvarandi vörn víggirtra svæða og vallarvirkja sem reistir eru meðfram landamærum ríkisins, með því að beita öllum herafla og getu til frekari og alhliða þróunar þeirra. Gefðu vörninni einkenni virkra aðgerða. Allar tilraunir óvina til að brjótast í gegnum varnir okkar ætti að útrýma strax með gagnárásum frá hersveitum og varaliði.
2. Gefðu sérstaka athygli á varnir gegn skriðdrekum. Ef stórar vélknúnar vélknúnar hersveitir óvinarins brjótast í gegn í varnarvígstöðvunum, verður baráttan gegn þeim og útrýming byltingarinnar að fara fram með beinni fyrirskipun héraðsstjórnarinnar, þar sem mikil notkun vélvæddra hersveita, stórskotaliðshersveitir gegn skriðdrekum og flug. Verkefni stórskotaliðshersveita gegn skriðdrekum er að mæta skriðdrekum óvina með öflugum stórskotaliðsskoti á undirbúnar línur og, ásamt flugi, tefja framrás þeirra þar til vélræn sveit okkar nálgast og gera gagnárás. Verkefni vélvæddu sveitarinnar er að koma á vettvang í skjóli stórskotaliðshersveita gegn skriðdreka, með öflugum flank- og sammiðjaárásum, ásamt flugi, til að beita vélvæddum herdeildum óvinarins endanlegan ósigur og útrýma byltingunni.
3. Líttu á að eftirfarandi svið séu sérstaklega ábyrg:
a) Kholm, Kovel, Rivne;
b) Að framan Grubeshov, Krystynopol til Brody, Tarnopol;
c) Tomaszow, Lviv;
3) Yaroslav, Lviv;
e) Að framan Przemysl, Lisko til Sambir, Drohobych;
að borða. Uzhok, Sambir;
g) Mukachevo, Stryi;
e) Kereshmese, Stanislav;
i) Frá framhlið Radauti, Dorohoi til Chernivtsi, Kolomyia;
j) Darabani, Kamenets-Podolsk.
4. Við hagstæðar aðstæður ættu allir verjandi hermenn og varaliðir hera og héraða að vera reiðubúnir, að leiðbeiningum yfirstjórnarinnar, til að hefja hraðar árásir til að sigra óvinahópa, flytja hernaðarátök á yfirráðasvæði þess og ná hagstæðum stöðum.
III.
Til hægri er sérsveit vesturhersins. Höfuðstöðvar frá 3. degi virkjunar Baranovichi. 4. her hans á vinstri kantinum skipuleggur vörn á Drogichin framhliðinni, fullyrðir. vatn Svityazskoe. Höfuðstöðvar Kobrin hersins. Landamæri við ZapOVO - r. Pripyat, Pinsk, Vlodava, Demblin, Radom. Allir hlutir fyrir ZAPOVO innifalið.
Til vinstri er Odessa herhverfið. Höfuðstöðvar frá 3. degi virkjunar Tiraspol. Hægri hlið hans, 35. hersveitin, ver Korzheutsy-víglínuna. LeOWO.
Landamæri við OdVO-Khudyaki, Uman, Vapnyarka, tilkall. Dzhurin, Kalus, krafa. Korzheutsi, Pashkani.
IV. Til að skipuleggja varnir á upphafstíma virkjunar og einbeitingar ætti öllu landamærasvæði KOVO að vera skipt í fjögur þekjusvæði.
1. Þekjusvæði nr. Yfirmaður þekjusvæðisins er yfirmaður 5. hersins.
Samsetning hermanna: stjórn 5. her, 15. hersveit (45., 62. fótgöngulið); 27 bls. bygging (87, 124, 135 sd.); 22 vélmenn (19, 41 td, 215 md); hersveitir Kovel, Vladimir-Volynsky og norðurhluta Strumilovsky víggirtu svæðanna, 39 orrustudeildir, 14 blandaðar og 62 sprengjuflugdeildir; landamæraeiningar NKVD.
Verkefnið er að verja landamæri ríkisins að framan. Wlodawa, Ustmilug, Krystynopol, koma í veg fyrir að óvinurinn ráðist inn á yfirráðasvæði okkar.
Höfuðstöðvar RP - Höfuðstöðvar 5. hersins Kovel.
Landamærin til vinstri eru Kremenets, Kholoev, Krystynopol, Rakhane. Öll stig fyrir RP nr. 1 að meðtöldum.
2. Þekjusvæði nr. Yfirmaður þekjusvæðisins er yfirmaður 6. hersins.
Hersveitaskipan: 6. herstjórn, 6. hersveit (41., 97., 159. fótgönguliðsdeild); 4 skinn. skrokkur (8,32 td, 81 md); 3 Cav. skipting; hersveitir Rava-Russky og vesturhluta Strumilovsky víggirtu svæðanna; 15. og 16. blönduð flugdeild; landamæraeiningar NKVD.
Verkefnið er að verja landamæri ríkisins fyrir framan Krystynopol, Makhnov, Senyava, Radymno, og koma í veg fyrir að óvinurinn brjótist inn á yfirráðasvæði okkar.
Höfuðstöðvar RP - Höfuðstöðvar 6. hersins Lviv.
Landamærin til vinstri eru Tarnopol, Bobrka, Gordok, Radymno, Rzeszow. Öll stig innifalin fyrir RP nr. 2.
3. Þekjusvæði nr. Yfirmaður þekjusvæðisins er yfirmaður 26. hersins.
Samsetning hermanna: yfirstjórn 26. hersins; 8 bls bygging (72, 99, 173 sd); 8. vélvæddur sveit (12, 34 td, 7 md); hersveitir Przemysl víggirtu svæðisins; 63 orrustuflugvélar, 46 cm flugdeildir; landamæraeiningar NKVD.
Verkefnið er að verja landamæri ríkisins að framan. Radymo, Przemysl, málsókn. Lutowiska, sem kemur í veg fyrir að óvinurinn ráðist inn á yfirráðasvæði okkar.
Höfuðstöðvar RP - Höfuðstöðvar 26. hersins Sambir.
Landamærin til vinstri eru Trembovlya, Stryi, Drohobych, St. Sambir, Lutowiska. Öll atriði nema gr. Sambir, eingöngu fyrir RP nr. 3.
4. Þekjusvæði nr 4. Yfirmaður þekjusvæðisins er yfirmaður 12. hersins.
Samsetning hermanna: stjórn 12. hersins; 13 bls bygging (192, 44); 17. hersveit (58, 60, 96 GDS, 164 SD); 16. vélvæddur sveit (15, 32 TD, 240 md); hersveitir Kamenets-Podolsk víggirtu svæðisins; 44, 46 orrustuflugdeildir; landamæraeiningar NKVD.
Verkefnið er að verja landamæri ríkisins á framhlið Lutowiska, Uzhok, Vorokhta, Volchynets, Lipkany, og koma í veg fyrir að óvinurinn ráðist inn á yfirráðasvæði okkar.
Höfuðstöðvar RP - Höfuðstöðvar 12. hersins Stanislav.
Landamærin til vinstri eru landamærin að OdOVO.
V. Umdæmisstjórninni er beint til ráðstöfunar frá fyrstu dögum virkjunar, hafa:
a) 9 skinn. hersveitir (20, 35 TD, 131 MD), 5. stórskotaliðshersveit gegn skriðdrekum á svæðinu Rozhytse, Torchin, Lutsk, Kivertsy;
b) 19. vélrænni hersveitin (40, 43 td, 213 md) á svæðinu Rivne, Varkovichi, Zdolbunovo;
c) 15. vélrænni hersveitin (10, 37 TD, 212 MD), 1 stórskotaliðshersveit fyrir skriðdreka á Brody, Zolochev svæðinu;
d) 24. mekkasveit (45, 49 td, 215 md) á Volochisk, Proskurov, Starokonstantinov svæðinu;
e) 36 orrustu-, 18, 18 og 19 sprengjuflugdeildir.
Að auki verða 2., 47., 49., 68., 75., 76. og 77. deild fyrir blönduð flug og 23. sprengjuflugvél til ráðstöfunar umdæmisstjórnarinnar á fyrstu þremur dögum virkjunarinnar.
Að auki, á tímabilinu frá 4 til 15 daga hreyfingar, einbeittu þér að:
31. hersveit (193, 195, 200 fótgönguliðsdeild) á Kovel, Sokul, Troyanovka svæðinu;
36. hersveit (140, 146, 228 fótgönguliðsdeild) í Dubno, Chervonoarmeysk, Kremenets svæðinu;
5 kav. líkami (14, 32 cd); 37. hersveit (80, 139, 141. fótgönguliðsdeild) og 2. stórskotaliðsherdeild til Lviv-héraðs;
7. hersveitin (147., 196., 206. fótgönguliðsdeild - mun koma með járnbrautum) og 4. stórskotaliðshersveit til Komarno-svæðisins, Dorozhev, gera tilkall. Stryi, Nikolaev;
55. hersveit (130, 169, 189) og 3. stórskotaliðsherdeild á svæði Yarmolintsy, Balin, Nv. Ushitsa.
Verkefni KOVO stjórnenda vara:
1. Undirbúðu skriðdrekasvæði og varnarlínur að aftan:
a) 31 sk – á Nv framan. Vyzhva, Turiisk, Tulichev; \236\
6) 36 sk-á ánni. Stokhod fremst Lutsk, Stanislavchik, Toporov;
c) 37 sk að framan Kamenka, Mageruv, Yavorov;
d) 7 sk á Mosciska framhliðinni, St. Sambir, Turka og meðfram ánni. Reyndu á framhlið Turka, Bolekhov til að ná tilteknum áttum.
e) 55 sk meðfram ánni. Dniester að framan Zhvanets, Kalius.
2. Ef stór samtenging óvinarins brýst í gegn, á undirbúnum varnarlínum og á skriðdrekasvæðum, tefja og gera óskipulagt frekari framrás hans og, með sammiðjaðri árás vélrænna hersveita, ásamt flugi, sigra óvininn og útrýma byltingin.
3. Við hagstæðar aðstæður, vertu reiðubúinn, að leiðbeiningum yfirstjórnarinnar, til að gera skjótar árásir til að vinna bug á óvinahópum, flytja hernaðarátök á yfirráðasvæði þess og ná hagstæðum stöðum.
VI. Verkefni hverfisflugsins
1. Með samfelldum árásum orrustuflugvéla á staðfestar bækistöðvar og flugvelli, svo og með aðgerðum í lofti, eyðileggja óvinaflugvélar og ná yfirráðum í lofti frá fyrstu dögum stríðsins.
2. Orrustuflugvélar munu, í náinni samvinnu við allt loftvarnarkerfi héraðsins, standa þétt undir virkjun og samþjöppun herliðs héraðsins, eðlilega starfsemi járnbrautanna og koma í veg fyrir að óvinaflugvélar fljúgi um yfirráðasvæði héraðsins inn í innri landið.
3. Í samvinnu við hersveitir á jörðu niðri, eyðileggja óvininn sem færir sig fram og koma í veg fyrir að stórar vélrænar hersveitir hans slái í gegn.
4. Með því að eyðileggja járnbrautarbrýr, gatnamót Katowice, Kielce, Czestochowa, Krakow, sem og aðgerðir gegn óvinahópum, trufla og tefja einbeitingu og dreifingu hermanna hans.
5. Taktu tillit til þess að flug yfirstjórnar verður byggt á yfirráðasvæði KOVO, sem samanstendur af:
1. flugsveit (40, 51 dbad og 56 yfir DD);
2. flugsveit (35, 47 dbad, 67 fyrir ofan DD).
Hlutverk flugstjórnar er:
a) eyðingu járns. dor. miðstöðvar Breslau, Kreizburg, Oppeln;
b) kerfisbundnar árásir á helstu hernaðariðnaðaraðstöðu.
VII. Eftir skipun héraðsstjórnar:
1. Skoðaðu og undirbúa varnarlínur að aftan fyrir alla varnardýptina upp að ánni. Dnieper innifalið.
Þróaðu áætlun um að koma víggirtum svæðum Korostensky, Novgorod-Volynsky, Letichevsky og Kyiv, svo og öllum víggirtum svæðum, til að berjast gegn viðbúnaði, byggingu árið 1939.
Ef um þvingaða afturköllun er að ræða, þróaðu áætlun um að búa til skriðdrekavarnarhindranir í fulla dýpt og áætlun um námubrýr, zhel. dor. hnútar og punktar mögulegs einbeitts óvins (hermenn, höfuðstöðvar, sjúkrahús osfrv.).
2. Þegar þú þróar umdæmisloftvarnaáætlun skal kveðið á um loftvarnir hermanna og loftvarnir á yfirráðasvæði Kyiv loftvarnarsvæðisins. Vinndu sérstaklega ítarlega:
a) skipulag VNOS-þjónustunnar og tafarlausar tilkynningar frá bæði sveitar- og herfylkis- og línu VNOS-stöðvum, flugvöllum, einkum orrustuflugvöllum, loftvarnarstöðum og aðstöðu, umdæmisstjórnum sveita og loftvarnarsvæðum.
b) notkun og aðgerðir orrustuflugvéla, að koma á fót svæði til eyðingar óvinaloftfara fyrir einstakar flugsveitir;
c) ítarlega þekju varanlegra loftvarnarstaða og aðstöðu, losunarsvæða og þéttingarsvæða með loftvörnum og flugleiðum á jörðu niðri;
d) málefni er varða samskipti og eftirlit með loftvarnarkerfum.
3. Þróa:
a) áætlun um að koma herliðinu á varðbergi og úthluta stuðningsdeildum til landamæradeilda;
b) áætlanir um vernd og varnir mikilvægustu iðnaðarfyrirtækja, mannvirkja og mannvirkja.
4. Ef um er að ræða þvingaðan afturköllun skal, í samræmi við sérstakar fyrirmæli, þróa áætlun um rýmingu verksmiðja, verksmiðja, banka og annarra atvinnufyrirtækja, ríkisstofnana, vöruhúsa, her- og ríkiseigna, hermanna, flutningatækja og annað. hlutir.
VIII. Leiðbeiningar að aftan.
Fyrir 15. dag virkjunar er þér heimilt að eyða:
a) Fyrir hermenn sem hyggja á jörðu niðri - 3 skot af skotfærum; eldsneyti - 5 bensínstöðvar fyrir bardagabíla, 8 bensínstöðvar fyrir flutningabíla.
b) Fyrir flugherinn: orrustuflugvélar - 15 átök; skammdrægar sprengjuflugvélar 10 árásir; langdrægar sprengjuflugvélar - 7 árásir; njósnaferðir 10 verkefni.
c) Fyrir alla þekjandi hermenn - 15 daglegar matarbirgðir.
Að útvega hermönnum alls kyns vistir, viðgerðir og endurreisn búnaðar fer fram á kostnað vara- og viðgerðarstöðvar héraðsins.
Rýming sjúks og særðs fólks og hesta ætti að fara fram innan KOVO, með því að nota fyrst og fremst kyrrstætt net sjúkrastofnana.
IX. Almennar leiðbeiningar
1. Forsíðuáætlunin kemur til framkvæmda við móttöku dulkóðaðs símskeyti frá mér, fulltrúa í aðalherráði og yfirmanni herráðs Rauða hersins, undirritað með eftirfarandi efni: „Haldið áfram með framkvæmd forsíðuáætlun 1941."
2. Fyrsta flug og yfir landamæri sveita okkar er aðeins hægt að framkvæma með leyfi yfirstjórnar.
3. Kápuáætlunin skal samanstanda af eftirfarandi skjölum:
a) Athugasemdir um aðgerðaáætlun fyrir hersveitir í skjóli, ásamt meðfylgjandi korti af ákvörðun og hópi hermanna allt að hersveit og einstakri einingu að meðtöldum.
b) Listi yfir bardagamenn.
c) Töflur yfir brottför og styrk þekjueininga að landamærum ríkisins.
d) Áætlun um notkun flughersins með korti yfir grunn- og rekstrarnotkun sem fylgir.
e) Loftvarnaráætlun með kortum af staðsetningu loftvarnarstaða og virkra loftvarnarkerfa.
f) Verkfræðistoðáætlun með útreikningum og korti.
g) Samskiptatækjaáætlun með útreikningum og skýringarmyndum.
h) Áætlun um skipulagningu aftan- og efnisstuðnings landhers og flughers, ásamt korti af aftaraskipulagi landhers og flugs.
i) Rýmingaráætlun fyrir hollustuhætti og dýralækni.
j) Leiðbeiningar um að hækka hlífðareiningar á viðvörunarbúnaði og koma á stoðdeildum fyrir landamæradeildir.
k) Listi yfir hluti og mannvirki sem falla undir vernd vettvangshermanna og NKVD hermanna.
l) Framkvæmdaskjöl (tilskipanir, skipanir og skipanir).
4. Gerðu áætlun í tveimur eintökum. Eitt eintak ætti að afhenda mér, fyrir milligöngu yfirhershöfðingja Rauða hersins, til samþykkis, og annað eintakið ætti að geyma í öryggisskáp héraðsstjóra í möppu sem er innsigluð með innsigli héraðsins. herráð.
Þekjusvæðisáætlanir ættu að vera þróaðar í tveimur eintökum og geymdar: Fyrsta eintakið í öryggishólf starfsmannastjóra á forsíðusvæðunum og annað eintakið í öryggishólfi héraðsstjóra í möppum innsiglaðar með innsigli héraðsins. herráð.
Framkvæmdaskjöl fyrir fylkingar ættu að geyma í pakkningum sem eru innsigluð með innsigli herráðs hersins, ásamt farsímaáætlunum stofnunarinnar.
Möppur í herjum og pakkar í fylkingum eru opnaðar með skriflegri eða símskeytum pöntun frá herráði héraðsins og hersins, í sömu röð.
Áætlunarskjöl eru handskrifuð eða vélrituð persónulega af yfirmönnum sem hafa heimild til að þróa áætlunina.
5. Eftirfarandi er heimilt að þróa áætlunina:
a) Í höfuðstöðvum umdæmisins:
að öllu leyti - yfirmaður hermanna, meðlimur herráðsins, starfsmannastjóri og yfirmaður aðgerðadeildar KOVO höfuðstöðvanna;
hvað varðar þróun aðgerðaáætlunar flughersins - yfirmaður flughersins KOVO;
hvað varðar fjarskiptaáætlun hersins - yfirmaður hersamskiptadeildar KOVO höfuðstöðvanna;
hvað varðar áætlun um skipulagningu á bak-, hreinlætis- og dýralæknarýmingu staðgengils. Starfsmannastjóri KOVO fyrir aftan;
varðandi samgönguáætlun – hreppsstjóra.
Veita öðrum forstöðumönnum herdeilda og herþjónustu persónuleg verkefni á sínu sérsviði, en án þess að koma á framfæri áætluninni.
b) Í höfuðstöðvum hersins:
yfirmaður, herráðsmaður, herforingi og yfirmaður aðgerðadeildar höfuðstöðva hersins.
UMSÓKNIR:
1. Áætlun um að ná yfir KOVO og ODVO á kortinu 1:1.000.000 – 1.
2. Skipulag KOVO og ODVO flugherstöðva á kortinu 1:1.000.000 – 1.
Alþýðumálaráðherra Sovétríkjanna
Marshal Sovétríkjanna S. Timoshenko
Yfirmaður herráðs geimfarsins
Zhukov hershöfðingi
Handrit á bréfshaus: „Varnarmálastjóri Sovétríkjanna“. Það eru athugasemdir: „Keypt í 2 eintökum. nr. 1 – af KOVO herforingjum, nr. Framkvæmt af eam. byrjun Ópera. Fyrrverandi. Anisov hershöfðingi." Afritið er staðfest af varamanni. yfirmaður hershöfðingjadeildar geimfarsins af Anisov hershöfðingja 7. maí 1941.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, nr 259, bls. 1-17.
Birt: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1896-482-503862-20-1941
6. Tilskipun herráðs ZapOVO til yfirmanns 3. hersins nr. 002140/ss/ov
14. maí 1941
Leyndarmál
Sérstaklega mikilvægt
Fyrrverandi. Nr. 2
1. Byggt á tilskipun varnarmálastjóra Sovétríkjanna nr. 503859/SS/OV og endurskipun eininga sem átti sér stað, fyrir 20. maí 1941, þróa nýja áætlun til að ná yfir landamæri ríkisins á svæðinu: vatn. Kavishki, Kadysh, Krasne, Augustov, Raigorod, Grayevo, málsókn. Shchuchin.
Tilgreint skipulag er gefið nafnið: "Landamæri ríkisins sem nær yfir svæði nr. 1." Ég skipa þig sem yfirmann hersveitanna á þekjusvæðinu.
Shtarm - GRODNO.
2. Hersveitirnar á landamærum ríkisins sem ná yfir svæði nr. 1 eru:
a) Stjórn 3. her;
b) stjórn 4 sk, með bolhlutum;
c) 56, 27, 85 og 24 riffildeildir;
d) stjórn á 11. vélvæddu sveitinni, með skrokksveitum;
e) 29 og 33 tankdeildir;
f) 204 vélknúin deild;
g) 6. stórskotaliðshersveit;
h) 11. blandað loft deild;
i) hluta Grodno víggirtu svæðisins;
j) 86 landamæraskil.
k) 124 GAP RGK.
Fyrsta færanlega lið 24. fótgönguliðadeildar ætti að koma til Grodno-svæðisins eigi síðar en M5. Til að flytja það til ráðstöfunar fyrir 22.00 M1, mun 30. bílaherdeild sem samanstendur af 240 ZIS-5 og 625 GAZ-AA farartækjum sem eru búin til flutninga á fólki og hestum koma til Molodechno. Öll vélvædd stórskotalið, dráttarvélar, beltabílar, skriðdrekar, hluti af stórskotaliðinu og bílalestir verða að vera fluttir með járnbrautum. vegur, sem þú verður strax að leggja fram beiðni um nauðsynlega færanlega járnbraut. vegfarendur, í gegnum rekstrardeild höfuðstöðvanna.
3. Verkefni hermanna á þekjusvæðinu: vettvangshermenn - með öflugri vörn Grodno UR og víggirðingar á landamærum ríkisins, í hergeiranum, til að ná leiðum Lida, Grodno og Bialystok og tryggja virkjun, einbeitingu og úthlutun héraðssveitanna.
Verkefni skriðdrekavarnarsveitarinnar er að mæta skriðdrekum með öflugum stórskotaliðsskoti á viðbúinni línu og, ásamt flugi, seinka framrás þeirra þar til vélmenn okkar nálgast og gera gagnárás. byggingar.
Verkefni vélvæddu sveitarinnar er að koma á vettvang í skjóli stórskotaliðs gegn skriðdrekum. hersveitir, öflugar hliðar og sammiðja árásir, ásamt flugi, valda endanlegan ósigri fyrir vélvæddar einingar óvinarins og útrýma byltingunni.
Flugverkefni
1) Samhliða flugi í fremstu víglínu, samkvæmt áætlun umdæmisflughersins, gera árásir í röð á næstu staðfestu herstöðvum og flugvöllum óvinarins, svo og loftbardaga, eyðileggja flug óvina og ná yfirráðum í lofti frá fyrstu dögum stríðsins. .
2) orrustuflugvélar, í náinni samvinnu við allt loftvarnarkerfi þekjusvæðisins, hylja af festu virkjun og einbeitingu hersveita greinarinnar, tryggja eðlilegan rekstur járnbrauta. vegi og koma í veg fyrir að óvinaflugvélar fljúgi í gegnum yfirráðasvæði þekjusvæðisins inn í djúp svæði héraðsins;
3) í samvinnu við hersveitir á jörðu niðri, einkum vélrænar hersveitir, eyðileggja óvininn sem er að sækja fram og koma í veg fyrir að stórar vélknúnar hersveitir hans brjótist í gegnum varnarframhlið hlífðarsvæðisins.
Mörk flughersins: Letzen, Nikolaiken, Ortelsburg.
Skipuleggðu vörn landamæra ríkisins með eftirfarandi grunnleiðbeiningum að leiðarljósi:
a) að byggja vörn hermannanna á þrjóskum vörnum Úralfjalla og víggirðingum sem skapaðar eru meðfram landamærum ríkisins, með því að nota alla herafla og getu til frekari þróunar þeirra. Gefðu vörninni einkenni virkra aðgerða. Allar tilraunir óvina til að brjótast í gegnum varnir ætti strax að útrýma með gagnárásum frá hersveitum og varaliðum;
b) huga sérstaklega að skriðdrekavörnum. Komi til þess að stórar vélknúnar hersveitir óvinarins slá í gegn í varnarvígstöðvunum mun umdæmisstjórnin taka við baráttunni gegn þeim og slíta þeim. Verkefni hersins er að loka byltingunni að framan og koma í veg fyrir að vélknúið fótgöngulið og hersveitir óvinarins komist inn í það;
c) íhuga sérstaklega mikilvæg svæði á síðunni þinni: Suwalki, Lida og Suwalki, Bialystok;
d) við hagstæðar aðstæður ættu allir að verja hermenn og varaliði hersins að vera reiðubúnir, samkvæmt fyrirmælum mínum, til að hefja hraðar árásir;
e) komi til árásar af greinilega yfirburðum óvinasveitum og ómögulegt er að halda víggirðingum meðfram landamærum ríkisins, er hámarks brottflutningslína fyrir hermenn á þekjusvæðinu frambrún UR, sem treystir á að eyðileggja framrásina. óvinur með gagnárásum.
Jafnvel einstakar óvinaeiningar sem hafa slegið í gegn ættu ekki að vera leyfðar austan við línuna: r. Neman til Khoza, Shumkovce, Yagnity, Beniovce, r. Sidra, Sekierka, Romanówka, Chodorówka, Mykycyn, Goniondz.
Í baráttunni um forgrunninn, víðtæk notkun á girðingarþjónustu, skemmdir á brúm og vegum og skriðdrekavörn. Brýr yfir Augustow-skurðinn, r. Bebrza, f. Undirbúðu Brzozówka fyrir eyðileggingu. Eyðingin sjálf ætti að fara fram samkvæmt sérstökum fyrirmælum yfirmanns verndarsvæðisins.
Áætlun um búnar skriðdrekavörn fyrir alla varnardýpt, áætlun um námubrýr, járnbraut. vegamannvirki og mögulega samþjöppun hermanna og staðsetningu höfuðstöðva - að þróa og leggja fyrir mig til samþykkis.
Brýr yfir ána Verja Neman með öllum ráðum. Eyðing þeirra er aðeins hægt að framkvæma með sérstöku leyfi herráðs héraðsins;
f) halda áfram uppbyggingu varnargarða, skriðdrekavarna og varnarvarna á framvallarsvæðinu. Þann 1. júní 1941, hefja byggingu annarrar varnarlínu Grodno UR.
Könnun og að lokinni vinnu við 2. varnarlínu, og með tilkynningu um viðvörun, strax hafist handa við að undirbúa afturlínu: r. Neman til Selyuki og lengra meðfram ánni. Svisloch;
g) ábyrgð á gatnamótum við náunga þinn hvílir á þér;
h) nota allar tegundir könnunar til að ákvarða eðli samþjöppunar og hópa óvinahersveita;
i) YFIR OG YFIR LANDAMÆRIR – AÐEINS MEÐ MÍN SÉRSTÖKRI pöntun.
4. Landamæri: til hægri – Oshmyany, Druskeniki, tilkall. Margrabova; vinstri - st. Novelnya, krafa. Sokulka, krafa. Shchuchin, kröfu. Friedrichshof.
Bakmörk - fyrrv. Sovét-pólsk landamæri, allt að og með Rubezhevichi.
5. Nágrannar: til hægri 11 PriBOVO her ver framan: Jurbarkas, vatn. Kavishki. Shtarm – Kaunas.
Til vinstri eru hlutar þekjusvæðis nr. 2 varðir af framhlið Shchuchyn, Novgorod, Chizhev. Yfirborðssvæðið er undir stjórn 10. hersins. Stormurinn Bialystok.
Framhlið:
a) frá M5 til M15 á svæði stöðvarinnar. Druskeniki, St. Zhitomlya, m Skidel, m Dembrovo einbeitir sér 21 sk, sem samanstendur af 17 og 50 fótgönguliðsdeildum, sem hefur það verkefni að undirbúa aftari varnarlínu að framan: Merkine, Rotnitsa, Ozyory, Lunno;
b) á Lida svæðinu - 8 stórskotaliðsvörn gegn skriðdrekum. Stórfylki; á Volkovysk svæðinu 17 vélvæddar hersveitir.
6. Loftvarnir. Úr lofti er yfirráðasvæði svæðisins undir 11. deild blandaðra lofta, sem heyrir undir þig og myndar loftvarnarkerfi héraðsins almennt - fyrsta loftverndargeirinn.
Útdráttur úr hverfisloftvarnaáætlun og kerfi VNOS staða í viðauka nr....
7. Aðferðin við að koma sveitum í bardagaviðbúnað:
1) Eftirfarandi hefur rétt til að hækka einingar við viðvörun:
a) Alþýðuvarnarstjóri;
b) Héraðsherráð;
c) Herráð hersins;
d) Einstaklingar sem hafa skipanir undirritaðar af alþýðuvarnarstjóra eða herráði héraðsins;
e) Foringjar sveita og sveita, í hluta þeirra sveita sem heyra undir þær.
Dulkóðuð símskeyti frá Héraðsherráði um framkvæmd þessarar verndaráætlunar verður sem hér segir: „Til foringja 3. hersins. Ég lýsi yfir viðvöruninni í GRODNO 1941. Undirskriftir.“
Þú verður að tilgreina eftirfarandi hefðbundinn texta dulritunarsímskeytisins (kóðarits) fyrir fylkingar og einingar á þekjusvæðinu: „Til foringja hersveitarinnar (deildarinnar) nr. Ég lýsi yfir viðvöruninni með því að opna „rauða“ pakkann. Undirskriftir."
2) Hersveitir eru settar upp á bardagaviðbúnað í samræmi við allar ráðstafanir til að varðveita hernaðarleyndarmál og fara:
a) 56. blaðsíðadeild, 3-9 tímum eftir að tilkynnt var um bardagaviðvörun, situr í Grodno UR og vettvangsstyrkingarstöðum meðfram landamærum ríkisins, að framan: vatnið. Kavishki, Kadysh, Krasne, Charny Brud, Augustow Canal;
b) 27. blaðsíðadeild, 3-9 tímum eftir tilkynningu um bardagaviðvörun, tekur við vettvangsstyrkingarstöður fremst: krafa. Czarny Brud, Janówka, Raigorod, Bogusze, segjast. Shchuchyn;
c) 85. blaðsíðudeild, 24 tímum eftir tilkynningu um bardagaviðvörun, einbeitir sér á svæðinu: Starokamenna, Sukhovola, Korytsin, Sidra og undirbýr varnarlínu meðfram suðurbakka árinnar, sem myndar annað stig. Bebrza og austurfljótið. Brzozówka;
d) þær einingar sem eftir eru eru einbeittar á söfnunarsvæðunum í viðbragðsstöðu, 3 - 5 km frá þeim stað þar sem þær eru staðsettar, í þeim skjóli sem er best fyrir loftárásum og þægilegust fyrir súlugöngu og til að framkvæma bardagaverkefni.
3) Frá söfnunarsvæðunum í bardagaviðbúnaði fara einingar, ef skipun er um að opna „rauða“ pakkann, án þess að bíða eftir sérstökum leiðbeiningum, að landamærum ríkisins, til svæðanna sem tilgreind eru samkvæmt varnaráætlun svæðisins.
Í kjölfarið starfa hlutar hlífðarsvæðisins eftir pöntunum þínum, allt eftir aðstæðum.
4) Til þess að stytta viðbúnaðartíma verða einingar sem eru í hlífðarsvæðinu að hafa:
Fótgöngulið og riddaralið:
a) flytjanlegt framboð af riffilhylkjum (90 stykki á hvern riffil) í lokuðum kössum, undir vernd vaktstjóra og eftirlitsmanns, í einingum. Hver yfirmaður (sveit, sveit, herfylki) ákveður verklag við útgáfu færanlegs varaliðs. Útgáfa er aðeins framkvæmd við viðvörun. Flytjanlegum birgðum skrúfuhylkja (að undanskildum þeim sem gefin eru út í höndunum) skal dreift á sveitir og fyrirtæki í lokuðum öskjum, stöflum og merkt á kerrurnar. Hver hersveit, herfylki, sveit og sveit verða að hafa tilnefndan aðila sem ber ábyrgð á tímanlegri og réttri hleðslu þeirra.
b) fyrir hverja þunga vélbyssu, láta fylla 4 bönd og setja í kassa; 2 diskar á létta vélbyssu og vélbyssu. Kassar með uppstoppuðum böndum og diskum í LOKAÐU FORM á deildum, eða í sérstöku, öruggu húsnæði. Endurnýjaðu diskana og hylkin reglulega og þurrkaðu spólurnar;
c) geyma handsprengjur og riffilsprengjur í settum í vöruhúsum eininga, í sérstökum öskjum fyrir hverja einingu;
d) skeljar og jarðsprengjur að magni af 0,25 skotum af skotfærum, fullbúnar, skulu geymdar í lokuðum og læstum limberjum og hleðslukössum, í einingagörðum;
e) herefna-, verkfræði- og fjarskiptabúnað ætti að geyma í vöruhúsum eininga í settum fyrir hverja einingu;
f) geyma færanlegar birgðir bardagakappans af mat og persónulegum birgðum á tilbúnu formi til að setja í töskur og bakpoka;
Að auki, í vöruhúsum einingarinnar, geymdu fyrir hverja einingu eina daglega dacha af mat og fóðri, tilbúinn til að hlaða í bílalest einingarinnar;
Eldhús og bílalest þessara hluta skulu vera í góðu lagi og með þeim búnaði og varahlutum sem þeim er ætlað;
g) við vetraraðstæður verða allar einingar að vera með hlý nærföt, vettlinga, felulitur og skíði fyrir alla eininguna;
h) geyma hernaðarleg landfræðileg kort af neyðarvarðann límdum saman í lokuðum pokum fyrir hvern yfirmann, án þess að afhenda þau fyrr en GRODNO-41 hefur verið tilkynnt.
Áður en þú færð „NZ“ kortin skaltu útbúa núverandi vasapeningakort, sem eru límd saman og geymd í höfuðstöðvum einingarinnar í settum fyrir einingar, og gefa þessi kort aðeins út á viðvörun.
Vélknúin og tankaeiningar:
a) fyrir hvert bardagafartæki í vöruhúsum sveitarinnar, láttu 10% af bardagaskotfærunum troða í diska, endurhlaða diskana á 15 daga fresti.
Diskar eru settir í farartæki við tilkynningu um bardagaviðvörun;
b) geyma allar aðrar tegundir vista í þeirri röð sem tilgreind er fyrir riffileiningar. Dreifa skal heildarreglunni um skotfæri milli fyrirtækja og sveita með útreikningi á dreifingu fyrir hvert farartæki. Hver flugstjóri verður að þekkja búnað ökutækisins. Matur og svoleiðis. Eignir verða að vera undirbúnar og útbúnar með von um að hlaðið verði í farartæki og yfirmenn verða að vita hvaða farartæki og hvað er verið að hlaða;
c) eldsneyti - búa til (þar sem það er ekki þegar gert) eldsneytistanka til viðbótar og auka þannig drægni ökutækja í samræmi við staðla NKO pöntunar nr. 0335 frá 27. nóvember 1940;
5) Ég staðfesti að einingarnar séu reiðubúnar til að framkvæma:
a) fyrir riffil- og riddaradeildir - á sumrin - eftir TVÆR klukkustundir, á veturna - eftir ÞRJÁR klukkustundir; vakteiningar á 45 mínútum;
b) fyrir skriðdrekasveitir - 2 klukkustundir á sumrin, 4 klukkustundir á veturna; Ef einingar eru með hlýjum bílskúrum, styttist viðbúnaðartími tankeininga á veturna um 1 klst.
6) Þegar viðvörun er lýst yfir, gera einingar eftirfarandi ráðstafanir:
a) yfirgefa herstjórn, stjórnmálamenn og Rauða herinn í nauðsynlegum fjölda til að tryggja möguleika á að framkvæma alla vinnu við að flytja herdeildina undir herlög;
Til að vernda eignir skaltu skilja eftir einn mann í hverri aðstöðu, nema fyrir þá sem bera ábyrgð á flutningi bygginga og eigna til KECH, eða herdeilda. Til að flýta fyrir flutningsferlinu í kastalanum skaltu hafa birgðalista sem þjóna sem staðfestingarskjöl við flutning;
b) í skriðdrekaeiningum eru diskar með lifandi skotfærum settir í farartæki; öll farartæki verða að vera stöðugt fyllt af eldsneyti og olíu; vatn (á veturna) er fyllt með viðvörun;
c) öryggi vöruhúsa, almenningsgarða, bílskúra er eflt;
d) fluttar birgðir af brunabirgðum, eldsneyti og matarfóðri eru settar í bílalestina;
e) eftir að „rauði“ pakkinn hefur verið opnaður, eru „NZ“ kort gefin út til stjórnenda;
f) símaeiningar eru fylltar af vatni (með sérpöntun).
7) Öll hernaðarmannvirki í frambrún Úralfjalla verða að vera upptekin af fullum hópi hermanna og búin fallbyssum og vélbyssum. Að hernema og koma mannvirkjum í framlínunni í fullan bardagaviðbúnað verður að vera lokið eigi síðar en 2-3 klukkustundum eftir að viðvörun hefur verið tilkynnt, og fyrir einingar í Úralfjöllum, eftir 45 mínútur.
Með tilkynningu um viðvörun hernema herstöðvar herstöðvar og eru að fullu undirbúnar fyrir bardaga, bardagaverðir eru sendir út og fjarskiptum komið á.
8) Koma skal upp sveitum við viðvörun og umráð þeirra á svæðum að sjálfvirknivæðingu, þar sem öll innri venja sveitarinnar ætti að vera sérstaklega skýr, útfærð og athugað viðvörunarþjónusta fyrir stjórnendur, geymsla eigna á að tryggja skjót losun þeirra til einingar. Yngri stjórnendur, sérstaklega háttsettir yfirmenn, ættu að fá þjálfun í að leiða sveitir sínar meðan á viðvörun stendur.
Herforingjar verða að þekkja bardagaverkefni sín og svið þeirra í hvívetna, þeir ættu sérstaklega að kynna sér leiðir, yfirferðar og línur sem henta fyrir útsetningu og bardaga. Kerfisbundin þjálfun stjórnenda og herdeilda í leikjum, vettvangsferðum og annars konar æfingum ætti að finna út hvaða möguleikar eru líklegastir fyrir taktískar lausnir til að berjast gegn verkefnum.
8. Stuðningur við landamæraeiningar.
Til að styðja landamæravarðarsveitirnar þar til hersveitirnar eru komnar að landamærunum, ef þær síðarnefndu eru brotnar af vopnuðum herdeildum eða klíkum, skal úthluta einni herdeild úr 345. fótgönguliðsherdeild, 27. fótgönguliðsherdeild fyrir 86. landamærasveit.
Viðbúnaðartími fyrir úthlutað deild (landamærastuðningsdeild) er stilltur á 45 mínútur frá því augnabliki sem bardagaviðvörun er tilkynnt.
Tilkynna skal yfirmanni landamæradeildarinnar tafarlaust um útsetningu sveitarinnar. Réttur til að hringja í þessar sveitir er veittur sveitaforingi, sem kemur á vírsambandi við sveitina og ákvarðar útkallsmerki.
Yfirmaður stuðningsdeildarinnar, þegar kallað er á hann, vekur viðvörun og lætur stjórn sína vita.
Þegar landamærasveitir kalla á stuðningssveitir fá bardagamenn þeirra síðarnefndu færanlegar skotfæri. Stuðningsdeildir, áður en sveitirnar komast að landamærum ríkisins, heyra undir yfirmenn landamæradeildanna.
Með innkomu hermanna Rauða hersins á landamæri ríkisins falla landamæradeildir NKVD, sem staðsettar eru á hlífðarsvæðinu, undir aðgerðaskyldu þína.
Verklagsreglur um tengsl milli eininga Rauða hersins og landamæradeilda NKVD skulu settar í samræmi við tilskipun varnarmálastjóra fólksins fyrir 1939 nr ..., útdráttur sem er í viðauka nr. ..
9. Samskipti.
Þráðsamband milli höfuðstöðva deildarinnar (her) og höfuðstöðva héraðsins, nágranna og höfuðstöðva undirsveita fer fram í gegnum sím- og símavíra sem starfræktir eru á friðartímum og um ICS-víra í samræmi við samskiptaskýrslu í viðauka nr. ...
Fjarskipti flughersins fylgja samskiptaáætlun á friðartímum.
Útvarpssamskipti. Útvarpskerfið er útfært í samræmi við skýringarmynd fjarskiptasambands og leiðbeiningar um það í viðauka nr. ...
Aðeins eftirfarandi netum er heimilt að senda:
a) Flugher, og aðeins þegar flugvélin er á lofti og
b) loftvarnir. Í öllum öðrum netum (her og her) fylgjast útvarpsstöðvar með rekstri óvinaútvarpsstöðva.
10. Leiðbeiningar um jeppa - þróa og gefa hermönnum út frá viðauka nr....
11. Efnisstuðningur:
1) Allt að M15 er leyfilegt að eyða:
a) fyrir landhermenn - ÞRJÁR skotfæri; eldsneyti - FIMM bensínstöðvar fyrir bardagabíla, ÁTTA bensínstöðvar fyrir flutningabíla;
b) fyrir flugherdeildir:
orrustuflug 15 átök;
skammdrægar sprengjuflugvélar 10 átök;
njósnaflugvél 10 átök;
c) fyrir alla hermenn á hlífðarsvæðinu 15 daglega dachas.
2) Brunabirgðir. Hlutar forsíðugeirans fara út í bardagaviðvörun og hafa:
a) fyrir hverja byssu er framboð af skeljum ekki minna en rúmtak byssukassans og hleðsluboxsins (fyrir byssur sem eru ekki með limbers og hleðslutæki ætti framboð skelja að vera að minnsta kosti 0,25 sinnum skotfæraálagið);
b) á farartækjum, bera 0,25 skot af skotfærum fyrir hverja byssu; alls, hafa að minnsta kosti 0,5 skot af skotfærum á hverja byssu; þær 0,75 skot sem eftir eru af skotfærum verður að koma með ÖNNUR ECHLOSE;
c) fyrir hvern bardagakappa, burðarbirgðabirgðir af riffilhylkjum sem gefin eru út í höndunum. Flutningurinn sem þannig losnar er notaður til að lyfta meira skotfæri;
d) flutningsbirgðir skothylkja, reiknaðar allt að fullu setti fyrir orrustuflugvél, léttar og þungar vélbyssur, eru fluttar í lokuðu formi, undir gæslu, í bílalest sveitarinnar;
e) í skriðdrekadeildum, hafa eina skotfæri fyrir hvert orrustufarartæki.
Frekari birgðir af eldföngum verða veittar frá stórskotaliðsbirgðum hersins - Grodno, nr. 856.
3) Eldsneyti. Hlutar lóðarinnar verða að hafa TVÆR bensínstöðvar fyrir allar gerðir bíla: EIN í tönkum bílanna, EIN í tönkum eða tunnum;
Endurnýjun eldsneytis verður framkvæmd frá núverandi birgðum eldsneytisgeymslu nr. 919, Grodno og nr. 928 - Lida.
4) Matarfóður. Hlutar viðvörunarsvæðisins verða að hafa:
a) matur - flytjanlegur skammtur af EINU daglegu dacha í bakpoka hermanns, neysluhæfni dacha í eldhúsum og EINU daglegu dacha sem er borinn í bílalest einingarinnar;
b) fóður – EIN dagleg dacha í hnakknum eða í kerru og EIN daglega dacha í lest einingarinnar.
Matvælaframboð verður framkvæmt af einingunum sjálfum frá núverandi framboði eininga og matvörugeymslum nr. 817 - Grodno, nr. 816 Lida.
5) Herefna-, verkfræði- og fjarskiptabúnaður í settum fyrir hverja einingu er fluttur í bílalest sveitarinnar og gefinn út til sveita samkvæmt sérstökum fyrirmælum.
12. Rýming. Flytja ætti sjúka og særða á varanleg hersjúkrahús: Grodno, Lida, Molodechensky.
Rýma hestalestina til sjúkrastofnana á staðnum, listi yfir þær fylgir áætluninni.
13. Almenn leiðbeiningar um gerð skipulags:
a) Umfangsáætlun svæðisins verður að samanstanda af eftirfarandi skjölum:
1) Athugasemdir um aðgerðaáætlun fyrir hermenn í skjóli, ásamt meðfylgjandi korti af ákvörðun og hópi hermanna upp til hersveita og einstakra eininga að meðtöldum;
2) Yfirlýsingar um bardaga og tölulegan styrk hermanna, fyrir einstaka einingu, sveit og svæði í heild;
3) Töflur yfir áætlun um brottför og styrk hluta þekjusvæðisins að landamærum ríkisins;
4) Verkfræðistoðáætlun, með útreikningum og korti;
5) Samskiptatækjaáætlun, með útreikningum og skýringarmyndum;
6) Áætlun um að skipuleggja aftan- og efnislegan stuðning landhers og flughers, með viðauka af korti af aftari skipulagi;
7) Rýmingaráætlun fyrir hollustuhætti og dýralækningar;
8) Leiðbeiningar um að koma sveitum á bardagaviðvörun (viðvörunarleiðbeiningar) og úthlutun stuðningssveita fyrir landamærahersveitir;
9) Listi yfir hluti og mannvirki sem falla undir vernd af vettvangshermönnum og NKVD hermönnum;
10) Framkvæmdaskjöl (tilskipanir, skipanir, leiðbeiningar).
11) Áætlun um notkun flughersins.
b) Eftirfarandi hefur leyfi til að þróa verndaráætlun: ÞÚ, meðlimur herráðsins, herforingi og yfirmaður aðgerðadeildar höfuðstöðva hersins. Heimilt er, þegar unnið er að sérstökum málum, að veita forstöðumönnum herdeilda og þjónustu í sérgrein þeirra persónuleg erindi án þess að upplýsa þá um áætlunina;
c) Þekjusvæðisskipulagið er unnið í TVEIMUM eintökum og BÆÐI eintökin eru lögð fyrir herráð héraðsins. Við samþykki hernaðarráðs héraðsins á svæðisskipulaginu er eitt innsiglað eintak skilað til þín og verður að geyma það í persónulegum öryggishólfi yfirmanns hersins og opna við móttöku staðfests símskeyti um framkvæmd forsíðuáætluninni.
Framkvæmdaskjöl sem þróuð eru fyrir herdeildir og herdeildir ættu að geyma í „rauðum“ pokum, innsigluð með vaxinnsigli herráðs hersins, ásamt múgsáformum þessara sveita - einingar, þar sem, auk pöntunar þinnar, þú verður að hafa:
1) skipun til sveitarinnar um að hernema varnarsvæði, með leiðbeiningum um fjarskipti, um neyðarstjórnkerfi, um efnisstuðning, loftvarnarskýringar með þjóðsögu;
2) eftirlitskort yfir brottför eininga og mynda frá söfnunarsvæðum í viðbragðsstöðu til samþjöppunarsvæða til varnar landamærum ríkisins; þessi skjöl verða að vera unnin af foringjum sveitanna og höfuðstöðvum þeirra sjálfum, í höfuðstöðvum hersins, undir beinu eftirliti þínu og samþykkt af ÞÚ.
Hlutarnir ættu að innihalda:
1) vaktstjóri sveitarinnar hefur viðvörunarleiðbeiningar samþykktar af yfirmanni sveitarinnar;
2) starfsmannastjórinn, með faráætlun sveitarinnar, er með innsiglaðan „rauðan“ pakka með skipun foringja hersins og leiðbeiningum um fjarskipti, jeppa, loftvarnir og efnisstuðning.
d) Öll skjöl á forsíðuáætluninni eru skrifuð í höndunum eða vélrituð persónulega af yfirmönnum sem hafa heimild til að þróa hana;
e) Fyrir 15. júní 1941, framkvæma:
1) tvær ferðir á völlinn með stjórnendum sveitanna, á svæði sem skipulögð eru samkvæmt áætlun;
2) einn eða tveir æfingarútgangar til að gera sveitum viðvart, með ítarlegri athugun á viðbúnaði þeirra í hvívetna, með framrás þeirra eftir þeim leiðum sem útlistaðar eru samkvæmt áætluninni, án þess að færa sveitirnar nær landamærum ríkisins en 5 km.
Dagatalsáætlun um framkvæmd bardagaviðvarana og æfinga verður að leggja fyrir mig til samþykktar samhliða áætluninni fyrir verndarsvæðið.
Yfirmaður ZapOVO hermanna
Hershöfðingi D. Pavlov
Meðlimur í herráði ZapOVO
sveitarforingi Fominykh
Starfsmannastjóri ZapOVO
Hershöfðingi Klimovskikh
Vélritun á bréfshaus: „NGO USSR. Höfuðstöðvar sérsveitar vesturhersins." Flytjandi: varamaður Starfsmannastjóri ZapOVO, Semenov hershöfðingi. Sending tilgreind. Frumrit, eiginhandaráritun.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, nr 248, bls. 36-54.
Útgefið: 1941: Í 2 bókum. Bók 1./ Samgr. L. E. Reshin og fleiri; Ed. V.P. Naumova; Inngangur gr. acad. A.N.Yakovleva. – M.: International Foundation “Democracy”, 1998. – Bls. 201-209.
7. Um brot á landamærum Sovétríkjanna frá nóvember 1940 til 10. júní 1941 nr. 1996/6
12. júní 1941
Á tímabilinu frá október 1940, það er til 10. júní 1941, fóru 185 flugvélar á landamæri Sovétríkjanna frá Þýskalandi. Brot þýskra flugvéla á landamærum okkar hafa aukist sérstaklega undanfarinn einn og hálfan mánuð. Aðeins í maí og 10 dögum júní 1941 braut 91 þýsk flugvél landamæri Sovétríkjanna.
Brot þýskra flugvéla á landamærum Sovétríkjanna eru ekki tilviljunarkennd, sem er staðfest af stefnu og dýpt flugs yfir yfirráðasvæði okkar. Í nokkrum tilfellum flugu þýskar flugvélar yfir yfirráðasvæði okkar allt að 100 kílómetra eða meira, og þá sérstaklega í átt að svæðum þar sem verið var að reisa varnarmannvirki og yfir staðsetningar stórra varðliða Rauða hersins.
Þann 15. apríl á þessu ári, á svæðinu Rivne, lentu bardagamenn Rauða hersins þýska herflugvél, en áhöfn hennar hafði kort af Chernigov svæðinu í Úkraínu SSR, auk loftmyndatökubúnaðar og kvikmynda. Þessi flugvél flaug inn á yfirráðasvæði okkar á 200 km dýpi...
Frá 1. janúar til 10. júní 1941, það er að segja á 5 mánuðum og 10 dögum, voru alls 2.080 landamærabrjótar frá Þýskalandi í haldi. Af þessum fjölda hafa 183 þýskir leyniþjónustumenn þegar verið afhjúpaðir.
Fjöldi handtekinna landamærabrjóta fyrir árið 1941 eftir mánuði var: í janúar - 503, í febrúar - 175, í mars - 381, í apríl - 260. Í maí og í 10 daga í júní jókst fjöldi handtekinna brotamanna frá Þýskalandi : 353 brotamenn voru í haldi í maí og í 10 daga júní – 108.
Á fimm og hálfum mánuði, þegar brotamenn voru handteknir á landamærum Þýskalands í tengslum við vopnaða mótspyrnu, létu 36 landamærabrjótar lífið og 25 særðust.
Undanfarið hafa komið upp nokkur tilvik þar sem umboðsmenn þýskra leyniþjónustustofnana hafa verið í haldi yfirgefina í Sovétríkjunum, búnir færanlegum útvarpstækjum, vopnum og handsprengjum.
Alþýðufulltrúi Sovétríkjanna innanríkismála
Bería
Miðstjórn FSB í Rússlandi, f. Zos, op. 8, klukkan Nr. 9, bls. 87-89.
Birt: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1959-544-1940-10-1941
8. Um að ákveða dagsetningu fyrir árás á Sovétríkin
10. júní 1941
Á grundvelli tillögu yfirstjórnar landhersins setti yfirstjórn hermála eftirfarandi fresti til undirbúnings hernaðaraðgerða:
1. Lagt er til að líta á 22. júní sem D-dag aðgerðarinnar Barbarossa.
2. Verði þessum fresti frestað skal samsvarandi ákvörðun tekin eigi síðar en 18. júní. Í þessu tilviki munu upplýsingar um stefnu aðalárásarinnar halda áfram að vera leyndarmál.
3. Klukkan 13.00 þann 21. júní verður annað af eftirfarandi tveimur merkjum sent til hermannanna:
a) Dortmund merki. Það þýðir að sóknin hefst eins og áætlað var 22. júní og hægt er að framkvæma skipanir opinberlega;
b) Alton merki. Það þýðir að sókninni er frestað á annan dag; en í þessu tilviki verður nauðsynlegt að upplýsa að fullu markmið samþjöppunar þýskra hermanna, þar sem þeir síðarnefndu munu þegar vera í fullum bardagaviðbúnaði.
4. 22. júní, 3 klukkustundir 30 mínútur: upphaf sókn landhers og flug flug yfir landamærin. Ef veðurskilyrði tefja brottför flugs mun landherinn hefja sókn á eigin vegum.
Þýðing úr þýsku frá: DMA Potsdam, H 02.02/10/43, BI.689.
Birt: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1951-536-10-1941
9. Minnisblað frá aðstoðarinnanríkisráðherra um leyfi til að rýma fjölskyldur yfirmanna starfsmanna Shakiai landamæradeildarinnar.
20. júní 1941
Yfirmaður landamærahermanna úkraínska SSR, hershöfðingi félagi Khomenko, greindi frá því að samkvæmt gögnum frá 18. júní á þessu ári. Þýski njósnastöðin í Grubeshov er sagður stöðva starfsemi sína og færast aftar í tengslum við meint stríðsrekstur.
Yfirmaður landamærahersveita NKVD BSSR, hershöfðingi félagi Bogdanov, greindi frá því að samkvæmt skipun yfirmanns Eystrasaltshersvæðisins væru fjölskyldur yfirmanna herdeilda Rauða hersins í Taurogen átt að undirbúa brottflutning. .
T. Bogdanov biður um leiðbeiningar um brottflutning fjölskyldna yfirmanna Shakiai landamæradeildarinnar, sem þeim hefur verið skipað að búa sig undir.
Yfirmaður 7. flugsveitar NKVD landamærasveitanna greindi frá því 20. júní á þessu ári. hann fékk símsendingarskipun frá yfirmanni Svartahafsflotans um að flytja sveitina til aðgerða undirskipunar yfirmanns flotastöðvarinnar í Odessa, virkja hana og koma henni í fullan bardagaviðbúnað.
Ég bið um leiðbeiningar þínar
Maslennikov hershöfðingi
Gefið út: Landamærasveitir Sovétríkjanna. 1939—1941: Söfnun skjala og gagna./kafli. útg. P. I. Zyryanov. – M: Nauka, 1970. Bls. 402.
10. Skipun um að efla landamæraöryggi m/n
20. júní 1941
Til þess að efla landamæraöryggi, PANNA ég:
1. Fram til 30. júní 1941 ætti ekki að stunda áætlunarþjálfun með starfsfólki.
2. Starfsfólk sem er í æfingabúðum á æfingastöðvum skal tafarlaust skilað á línustöð og verður ekki kallað inn héðan í frá þar til annað verður tilkynnt.
3. Allt starfsfólk léttra vélbyssumanna fer í gegnum þriggja daga æfingabúðir á æfingastöðvum og kallar tvær vélbyssumenn frá hverjum línustöð.
4. Engir frídagar verða veittir starfsfólki fyrr en 30. júní 1941.
5. Senda skal út landamæraeftirlit á nóttunni (frá 23.00 til 5.00) í þriggja manna samsetningu hver. Allar léttar vélbyssur ættu að nota í nætursveitum í mikilvægustu áttir.
6. Dvölin í búningnum á nóttunni er 6 klukkustundir, á daginn 4 klukkustundir.
7. Reiknaðu fjölda fólks til vakt þannig að frá 23.00 til 5.00 þjóna allir á landamærunum, að undanskildum þeim sem koma úr eftirliti klukkan 23.00 og varðmenn.
8. Á einstökum, viðkvæmustu hliðarleiðbeiningum, settu upp pósta í tíu daga undir stjórn aðstoðaryfirmanns útstöðvarinnar.
9. Stjórnborðið ætti að athuga á daginn af riddaraliðum sem samanstanda af tveimur mönnum hverri sveit, endingartími - 8 - 9 klukkustundir samfelld hreyfing til vinstri og hægri meðfram staðnum.
10. Á nóttunni skaltu athuga gírkassann og hvern punkt að minnsta kosti á hálftíma fresti. Skiptu stjórnstöð hvers útstöðvar í tvo eða þrjá hluta.
11. Landamæraverðir skulu ekki staðsettir nær en 300 m frá landamæralínunni.
Gefið út: Landamærasveitir Sovétríkjanna. 1939—1941: Söfnun skjala og gagna./kafli. útg. P. I. Zyryanov. – M: Nauka, 1970. Bls. 402-403.
11. Tilskipun herráðsins KOVO nr. A1-00211
11. júní 1941
Leyndarmál
Sérstaklega mikilvægt
Fyrrverandi. Nr. 1
1. Í því skyni að draga úr viðbúnaðartíma til að hylja einingar og herdeildir sem úthlutað er til að styðja landamærasveitir, framkvæma eftirfarandi ráðstafanir:
Rifle-, riddara- og stórskotaliðsdeildir
a) Hafa færanlegan byssuhylki í lokuðum öskjum. Fyrir hverja þunga vélbyssu skal hlaða 50% af skotfærunum og pakka í kassa, og fyrir léttu vélbyssuna 50% af hlaðnum geymslum.
Kassar með skothylki, öskjur með fylltum spólum og diskum skulu geymdar lokaðar í einingum í sérvernduðu húsnæði.
Endurnýjaðu diskana og hylkin reglulega og þurrkaðu spólurnar. Skiptu um áfyllta diska fyrir léttar vélbyssur á tveggja mánaða fresti.
b) Handsprengjur og riffilsprengjur skulu geymdar í settum í vöruhúsum eininga í sérstökum kössum fyrir hverja einingu.
c) 1/2 af skotfærum stórskotaliðs og neyðarsprengja fyrir allar hlífðareiningar ætti að vera fullbúinn. Í einingum þar sem loksins var búið meira en 1/2 af skotfærum stórskotaliðs áður en þessi tilskipun var tekin, skal frekari geymsla þeirra vera í útbúnu formi.
Fyrir hernaðarloftvarnarskotvopn, hafið 1/2 af skotfærum stórskotaliðs sem ekki koma í staðinn fyrir stórskotalið í fullhlaðinum formi.
Geymið skeljar í læstum og lokuðum limmum og hleðsluboxum.
d) Hernaðarefna-, verkfræði- og fjarskiptabúnaður skal geymdur í vöruhúsum eininga, í settum fyrir hverja einingu.
e) Geymdu færanlegar matarbirgðir og persónulega muni bardagamanna í tilbúnu formi til að setja í töskur og bakpoka.
Að auki, í vöruhúsum einingarinnar, geymdu fyrir hverja einingu eina daglega dacha af mat og fóðri, tilbúinn til að hlaða í bílalest einingarinnar. Eldhús og bílalestir skulu vera í góðu lagi með þeim búnaði og varahlutum sem þeim fylgja.
f) Eldsneytisbirgðir fyrir allar gerðir véla ættu að vera tvær áfyllingarstöðvar - önnur hellt á tanka bíla (dráttarvélar) og önnur í tanka (tunna).
g) Við vetraraðstæður skulu allar einingar vera með hlý nærföt fyrir alla eininguna, vettlinga og felulitur.
Vélknúin og tankaeiningar
h) Fyrir hvert orrustufartæki í vöruhúsum sveitarinnar, hafa 1/2 af skotfærum stórskotaliðs sem ekki eru í staðinn fyrir stórskotalið í endanlegu hlaðna formi og 50% af skotfærum skothylkja í belti og diska. Í einingum þar sem meira en 1/2 af skotfærum stórskotaliðs var loksins búið áður en þessi tilskipun var tekin við, ætti frekari geymsla þeirra að halda áfram í útbúnu formi.
Verslanir ættu að vera endurútbúnar á tveggja mánaða fresti.
Geymsla skelja og hlaðin magasin í farartæki skal fara fram þegar tilkynnt er um bardagaviðvörun.
b) Allar aðrar tegundir vista skulu geymdar í þeirri röð sem tilgreind er fyrir riffil-, riddaraliðs- og stórskotaliðsdeildir.
c) Eldsneytisbirgðir fyrir allar gerðir véla ættu að vera tvær áfyllingarstöðvar - önnur hellt á tanka bíla (dráttarvélar) og önnur í tanka (tunna).
2. Sérstaklega skal huga að því að koma upp verndarsveitum og stuðningssveitum landamærasveita í viðbragðsstöðu.
Ég setti fresti til að vera viðbúinn viðvörun: fyrir hestadreginn riffil og stórskotaliðseiningar - 2 klukkustundir; fyrir riddaralið, vélknúnar vélknúnar einingar og vélknúnar stórskotalið – 3 klst. Á veturna eru hlutar tilbúnir eftir 3 og 4 klukkustundir, í sömu röð. Fyrir stuðningseiningar er viðbúnaður 45 mínútur.
Þegar bardagaviðvörun er lýst yfir af hersveitarstjórninni eru eftirfarandi aðgerðir framkvæmdar:
a) Starfsmönnum herstjórnar og Rauða hersins er úthlutað í tölum til að tryggja öryggi og getu til að framkvæma allt starf áður en herdeildin fer í herlög. Loftvarnarvélbyssur og stórskotalið hernema fyrirfram undirbúnar skotstöður og eru reiðubúnar til að skjóta strax á óvinaflugvélar og fallhlífahermenn.
b) Verið er að efla öryggi vöruhúsa, garða og bílskúra.
c) Færanlegum brunabirgðum, eldsneyti og matvælum fyrir fyrsta flokk er komið fyrir í bílalest (bardagabifreiðum); Færanleg birgðir af brunavörum eru afhentar á samkomustað. Í tankeiningum eru blöð með skothylki og skeljum sett í farartæki.
d) Athugað er að allir orrustu- og flutningabílar séu fylltir eldsneyti og olíu.
e) Fyrirfram útbúin neyðarvarakort eru afhent stjórn- og eftirlitsstarfsmönnum með sérstakri pöntun og yfirmönnum stuðningsdeilda landamærahersveita - strax.
f) Bardagagasgrímur eru gefnar út fyrir allt starfsfólk.
g) Símaeiningar eru fylltar af vatni eftir sérpöntun.
Koma þarf upp sveitum við viðvörun og brottför þeirra á söfnunarstaði að sjálfvirkni, þar sem sérstaklega er nauðsynlegt að skýra alla innri venju sveitarinnar, vinna og athuga viðvörunarþjónustu fyrir stjórnendur.
Geymsla eigna ætti að tryggja skjót losun þeirra í einingar.
3. Til að athuga hvort einingar séu tilbúnar og til að þjálfa þær í að setja sig fljótt saman við viðvörun, stillti ég BARÁÐSÞJÁLFUNVÖRUN.
Bardagaþjálfunarviðvörun er framkvæmd af beinum og beinum yfirmönnum frá yfirmanni herdeildarinnar og að ofan.
Samkvæmt sérstökum fyrirmælum herráðs hersins og umdæmisins geta yfirmenn herdeilda og umdæmis (hersveitarforingjar, aðgerðadeildir, yfirmenn herdeilda) sinnt viðvörun um bardagaþjálfun.
Bardagaæfingar verða að fara fram í viðurvist yfirmanns herdeildarinnar.
Meðan á bardagaþjálfunarviðvörun stendur verður þú að:
a) koma með einingar á söfnunarstaði (samkvæmt viðvörunaráætlun einingarinnar);
b) ekki opna innsiglaða pakkann ef um bardagaviðvörun er að ræða;
c) ekki gefa hermönnum skothylki heldur taka þau út eða fara með þau á samkomustað;
d) ekki hlaða upp símaþáttum;
e) ekki afhenda stjórnendum pakka með staðfræðikortum;
f) setja matvæli í katla eftir sérstakri fyrirskipun þess sem framkvæmir sannprófunina.
Eftir að hafa athugað eininguna á söfnunarstaðnum gefur eftirlitsmaðurinn allt á hreinu eða úthlutar einingunni þjálfunarverkefni.
Í samræmi við þessa tilskipun gefa herráð hersins þegar í stað viðeigandi skipanir til víkjandi fylkinga og sveita og skipuleggja sannprófun á nákvæmri framkvæmd þeirra.
Yfirmaður KOVO hermanna
Kirponos hershöfðingi
Meðlimur í herráði KOVO
Hersveitarstjóri Vashugin
Starfsmannastjóri KOVO
Hershöfðingi Purkaev
Vélritun á bréfshaus: „NGO USSR. Yfirmaður Kyiv-herhéraðsins. Það eru got, þar á meðal G.K. Zhukova: „t. Vatutin. Finndu út úr þessu. 12.06.41." Frumrit, eiginhandaráritun.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, nr 265, bls. 26-30.
Birt: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1957-542-100211-11-1941
12. Tilskipun til herráðs KOVO nr. 504205
13. júní 1941
Leyndarmál
Sérstaklega mikilvægt
Til að auka bardagaviðbúnað hersveita héraðsins ætti fyrir 1. júlí 1941 að flytja allar djúpdeildir og sveitastjórnir með sveitum nær landamærum ríkisins í nýjar búðir, samkvæmt meðfylgjandi korti.
1) 31 sk – í gönguferð;
2) 36 sk – gönguferðir;
3) 55 sk – gönguferðir;
4) 49 sk – með járnbrautum og í gönguferð;
5) 37 sk – gönguferðir.
Skildu landamæradeildirnar eftir, með það í huga að afturköllun þeirra að landamærum ríkisins, ef nauðsyn krefur, er aðeins hægt að framkvæma með sérstakri skipun minni. 164 fótgönguliðsdeild um að tjaldstæði verði afturkallað fyrir 17. júní 1941:
1) eitt sameiginlegt verkefni - í Dunaevtsy, 20 km. norður Hertz;
2) eitt sameiginlegt fyrirtæki - á Larga svæðinu;
3) hinir hlutar - til Khotyn svæðinu.
Hersveitum verður að halda algjörlega leyndum.
Gangan ætti að fara fram á taktískum æfingum, á nóttunni.
Taktu til baka með herliðinu allan færanlegan varasjóð eldsneytis og eldsneytis og smurefna. Til að gæta vetrarbústaðanna skaltu skilja eftir stranglega nauðsynlegan lágmarksfjölda hermanna, að mestu óhæfur í herferðina af heilsufarsástæðum.
Ekki taka fjölskyldur.
Skilaðu aftökuna með hraðboði fyrir 1. júlí 1941.
VIÐAUKI: 500.000 kort – eitt.
Alþýðumálaráðherra Sovétríkjanna
Marshal Sovétríkjanna S. Timoshenko
Yfirmaður herráðs Rauða hersins
Hershöfðingi G. Zhukov
Handrit á bréfshaus: „Varnarmálastjóri Sovétríkjanna“. Afrit staðfest af staðgengill yfirmanns rekstrarsviðs aðalhers Rauða hersins, Anisov hershöfðingja. Það eru rusl.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, nr 261, bls. 20-21.
Birt: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1964-549-504205-13-1941
13. Skipun varnarmálastjóra Sovétríkjanna L/g 0042
19. júní 1941
Leyndarmál
Fyrrverandi. Nr. 1
INNIHALD: Um feluleik á flugvöllum, herdeildum og mikilvægum hernaðarmannvirkjum hverfanna.
Ekkert markvert hefur enn verið gert til að fela flugvelli og helstu hernaðarmannvirki.
Flugvallarvellirnir eru ekki allir sáðir, flugbrautirnar eru ekki málaðar til að passa við lit landslagsins og flugvallarbyggingarnar, sem skera sig verulega úr með skærum litum, vekja athygli áhorfandans í tugi kílómetra.
Fjölmennt og línulegt fyrirkomulag flugvéla á flugvöllum með algjöru skorti á felulitum og lélegu skipulagi flugvallaþjónustu með notkun afhjúpandi skilta og merkja afhjúpar flugvöllinn algjörlega.
Nútímaflugvöllur ætti að blandast algjörlega inn í umhverfi sitt og ekkert á flugvellinum ætti að vekja athygli úr lofti.
Stórskotalið og vélrænar einingar sýna svipað kæruleysi varðandi felulitur: fjölmennt og línulegt fyrirkomulag garða þeirra veitir ekki aðeins framúrskarandi athugunarhluti, heldur einnig skotmörk sem eru hagstæð til að slá úr lofti.
Skriðdrekar, brynvarðir farartæki, stjórn og önnur sérstök farartæki vélknúinna og annarra hermanna eru máluð með málningu sem gefur bjarta endurspeglun og sjást greinilega ekki aðeins úr lofti, heldur einnig frá jörðu.
Ekkert hefur verið gert til að fela vöruhús og önnur mikilvæg hernaðarmannvirki.
ÉG PANNA:
1. Fyrir 1.7.41, sáið alla flugvelli með grasi til að passa við litinn á nærliggjandi svæði, mála flugbrautirnar og líkja eftir öllu flugvallarumhverfinu í samræmi við bakgrunninn í kring.
2. Málaðu byggingar flugvallarins að og með þökum í sama stíl og byggingarnar umhverfis flugvöllinn. Eldsneytisgeymar ættu að vera grafnir í jörðu og sérstaklega vandlega dulbúnir.
3. Línuleg og fjölmenn uppröðun loftfara er stranglega bönnuð; Dreifð og felulitur staðsetning flugvéla tryggir algjörlega ósýnileika þeirra úr lofti.
4. Skipuleggja fyrir 5.7. á hverju flugstöðvasvæði sem er 500 km af landamærasvæði eru 8 - 10 falskir flugvellir, útbúið hvern þeirra með 40 - 50 flugvélum.
5. Fyrir 1.7, málningartankar, brynvarðir farartæki, stjórn-, sér- og flutningabílar. Til að mála felulitur, notaðu matta málningu í tengslum við landslag svæðis staðsetningar og aðgerða. Það er stranglega bannað að nota málningu sem gefur glampa.
6. Umdæmi sem eru á hættusvæðinu ættu að framkvæma sömu felulitunarráðstafanir: vöruhús, verkstæði, garðar og fyrir 15.7.41 tryggja algjörlega ósýnileika þeirra úr lofti.
7. Athugaðu feluleik flugvalla, vöruhúsa, bardaga- og flutningabíla úr lofti með athugun ábyrgðaraðila. umdæmisstjórar og myndatökur. Allir gallar sem þeir uppgötva ætti að leiðrétta strax.
8. Afhenda framkvæmd 1.7 og 15.7.41 fyrir milligöngu yfirmanns herráðsins.
Alþýðumálaráðherra Sovétríkjanna
Marshal Sovétríkjanna (S. Timoshenko)
Yfirmaður herráðs Rauða hersins
Hershöfðingi (Zhukov)
Vélritun, frumrit, eiginhandaráritun.
RGVA. Söfnun skjala.
Birt: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1997-582-0042-19-1941
14. Um skipulag vígstöðva og skipun yfirmanna
21. júní 1941
Sérstök mappa
ég
1. Skipuleggðu suðurvígstöðvarnar sem samanstanda af tveimur herjum með aðsetur herráðsins í Vinnitsa.
2. Tilnefna félaga Tyulenev sem yfirmann suðurvígstöðvanna og skilur eftir embætti yfirmanns Moskvu herhéraðsins.
3. Tilnefna félaga Zaporozhets sem meðlim í herráði suðurvígstöðvanna.
II
Vegna útsenda félaga. Zaporozhets, sem meðlimur í herráði suðurvígstöðvanna, tilnefnir félaga Mehlis sem yfirmann aðalstjórnar pólitísks áróðurs Rauða hersins, á sama tíma og hann heldur stöðu sinni sem ríkisstjóri alþýðu.
III
1. Tilnefna félaga Budyonny sem yfirmann heranna í annarri línu.
2. Tilnefna framkvæmdastjóra miðstjórnar kommúnistaflokks bolsévika, félagi Malenkov, sem fulltrúa í herráð heranna í annarri línu.
3. Leiðbeindu alþýðuvarnarstjóranum, félaga Tímósjenkó, og yfirmanni seinnihersins, félaga Budyonny, að skipuleggja höfuðstöðvar með aðsetur í Bryansk.
IV
Leiðbeindu upphafið Hershöfðingi, félagi Zhukov, yfirstjórn suðvestur- og suðurvígstöðva, með heimsóknum á staðnum.
V
Fela félaga Meretskov almenna forystu á norðurvígstöðvunum, með heimsóknum á staðnum.
VI
Tilnefna ritara borgarnefndar Leníngrads kommúnistaflokks bolsévika, félagi Kuznetsov, sem meðlim í herráði norðurvígstöðvanna.
Handrit, frumrit, eiginhandaráritun G. M. Malenkov. Það eru athugasemdir og leiðréttingar.
AP RF, f. 3, op. 50, nr 125, bls. 75-76.
Birt: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-year/2011-596-21-1941
15. Skipun til 12. vélrænna hersveitarinnar nr. 0033
18. júní 1941
Jelgava
1. Við móttöku þessarar pöntunar skaltu setja allar einingar í bardagaviðbúnað.
2. Settu sveitir í viðbragðsstöðu í samræmi við áætlanir um að hækka bardagaviðvörun, en ekki lýsa viðvöruninni sjálfri yfir. Framkvæmdu alla vinnu fljótt, en án hávaða, án skelfingar og spjalla, með tilskildum stöðlum fyrir flytjanlegar og færanlegar birgðir af mat, eldsneyti og smurolíu, skotfærum og annars konar her-tæknilegum stuðningi. Taktu aðeins með þér það sem nauðsynlegt er fyrir líf og baráttu.
3. Fylltu á hverja einingu með starfsfólki. Kallaðu starfsfólk strax inn úr vinnuferðum og fjarlægðu það við hvers kyns vinnu. Á gömlu útrásarstöðvunum skaltu skilja lágmarksfjölda eftir í öryggis- og virkjunarklefa undir forystu ábyrgra herforingja og stjórnmálastarfsmanna.
4. Klukkan 23.00 þann 18. júní 1941 fluttu einingar úr hernumdu vetrarverum sínum og einbeittust:
a) 28. skriðdrekadeildin án vélknúins riffilherdeildar - í skógunum Buvoina (2648), Grudziai (2040), Bridy (1046), Noreiki (1850), (allt vestan við Siauliai þjóðveginn).
Klukkan 5.00 þann 20. júní 1941 var stjórnstöðin í skógi 1,5 km norðvestur af Noreika (2050).
b) 23. Panzer deildin í heild sinni - í skógunum á svæðinu Tirkshliai m (3680), Seda m (2366), Telshai (0676), Trishkiai m.
Klukkan 5.00 þann 20. júní 1941 var stjórnstöðin í skógi 2 km norður af Nerimdaichiai (norður) (1886).
c) 202. vélknúna riffildeildin í heild sinni - í skógunum á svæðinu Dragana (9222), Gesvi (9814), Valdeiki (8680), Naukonis (8418).
Um klukkan 14:00 19. júní 1941 var stjórnstöðin í skógi 1,5 km austur af Senkana (9416).
d) 10. mótorhjólaherdeildin af fullum krafti - í skóginum 2 km norðvestur af Davnora (1254).
Klukkan 5.00 þann 20. júní 1941 var stjórnstöðin í skógi 1 km norður af Davnora (1054).
e) 47. aðskilda vélknúna verkfræðiherfylkingin í fullum krafti - í skóginum 2 km suður af Adomishki (1256) um 5.00 þann 20. júní 1941.
f) 380. aðskilin fjarskiptaherfylki - með höfuðstöðvar 12. vélvæddu sveitarinnar.
5. Göngur ættu aðeins að fara fram á nóttunni. Á einbeitingarsvæðum skaltu feluleggja þig vandlega og skipuleggja alhliða öryggi og eftirlit. Grafa rifur, dreifa liði upp í sveit með 300-400 m fjarlægð frá félaginu.
6. Skipuleggja þjónustu við stjórnun og endurheimt búnaðar meðfram umferðarleiðum.
7. Koma á vandræðalausum og hröðum samskiptum við undirliggjandi einingar á styrktarsvæðum. Fyrir kl.
8. Fyrir klukkan 23.00 þann 18. júní 1941, tilkynntu höfuðstöðvum sveitarinnar (Jelgava) símleiðis eða með símriti með tákninu „127“ um brottför úr vetrarstöðvum. Í framhaldinu verður skilað skýrslum um komu í dagbúðir og komu á fangasvæðið.
9. Fyrir klukkan 20.00 þann 18. júní 1941, sendu í kóða yfirlit yfir pantanir þínar fyrir gönguna, tilgreina einingar og leiðir fyrir þær, sýningartíma, tíma og stað daga og styrk eininga á nýju svæði þeirra. Það er sérstaklega mikilvægt að tilgreina nákvæmlega tíma og stað á göngum og höfuðstöðvum.
10. Stjórnstöð 12. vélvæddu sveitarinnar frá 4.00 þann 20.6.41 - í skóginum 2 km vestur af borginni. Naise (1266). Til klukkan 22.00 18. júní 1941 var stjórnstöð sveitarinnar í Jelgava.
Yfirmaður 12. vélrænna hersveitarinnar
SHESTOPALOV hershöfðingi
Yfirmaður sveitarinnar
KALINICHENKO ofursti
Vélritað eintak.
TsAMO RF, f. 619, umsögn. 266019с, nr. 14-15.
Útgefið: General Staff. Hervísindastofnun. Safn bardagaskjala um ættjarðarstríðið mikla. – M.: Voenizdat, 1957. – T. 33.
16. Tilskipun ZAPOVO til yfirmanna 3., 4. og 10. her. Tilskipun nr.
22. júní 1941 kl. 02-25 – 02-35
Afrit send til LVO, PribOVO, KOVO, OdVO, Navy
Ég sendi fyrirskipun alþýðumálaráðs varnarmála um tafarlausa aftöku:
1. Á 22. - 23. júní 1941 er óvænt árás Þjóðverja á vígstöðvum LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO möguleg. Árás getur hafist með ögrandi aðgerðum.
2. Verkefni hermanna okkar er ekki að láta undan neinum ögrandi aðgerðum sem gætu valdið miklum flækjum.
Á sama tíma ættu hermenn Leníngrad-, Eystrasalts-, Vestur-, Kyiv- og Odessa-herumdæmanna að vera í fullum bardagaviðbúnaði til að mæta hugsanlegri óvæntri árás Þjóðverja eða bandamanna þeirra.
ÉG PANNA:
a) að nóttu 22. júní 1941 hernema skotstöðvar á víggirtum svæðum á landamærum ríkisins í leyni;
b) fyrir dögun 22. júní 1941, dreifa öllu flugi, þar með talið herflugi, á vettvangsflugvelli, fela það vandlega;
c) setja allar sveitir í bardagaviðbúnað. Hermenn halda dreifðum og felulitum;
d) koma loftvarnir í bardagaviðbúnað án frekari fjölgunar starfsliðs. Undirbúðu allar ráðstafanir til að myrkva borgir og hluti;
e) stunda ekki aðra starfsemi án sérstakra skipana.
Tímósjenkó
Zhukov
Pavlov
Fominykh
Klimovsky
Ritgerð. Það eru athugasemdir: "Móttekin 22. júní 1941 kl. 01-45", "Send 22. júní 1941 kl. 02-25 - 02-35." Frumrit, eiginhandaráritun
TsAMO RF, f. 208, umsögn. 2513, d. 71, l. 69.
Birt: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2020-605-3-4-10-22-1941
17. Tilskipun nr. 2 til herráða LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO.
22. júní 1941 7 klukkustundir 15 mínútur
Afrit til alþýðustjórans
sjóher (Sovétríkin)
22. júní 1941 Klukkan 04 um morguninn réðust þýskar flugvélar, án nokkurrar ástæðu, inn á flugvelli okkar og borgir meðfram vesturlandamærunum og sprengdu þær.
Á sama tíma hófu þýskir hermenn stórskotalið á mismunandi stöðum og fóru yfir landamæri okkar.
Í tengslum við fordæmalausa árás Þýskalands á Sovétríkin, PANNA ég:
1. Hermennirnir ráðast með öllum mætti sínum og ráðum á óvinaher og tortíma þeim á svæðum þar sem þeir rufu landamæri Sovétríkjanna.
2. Notkun njósna- og orrustuflugvéla til að koma á samþjöppunarsvæðum óvinaflugvéla og flokka landhers þeirra.
3. Notaðu öflugar árásir frá sprengju- og árásarflugvélum, eyðileggja flugvélar á óvinaflugvöllum og sprengja hópa landhers hans.
4. Gera skal loftárásir á allt að 100 -150 km dýpi á þýsku landsvæði.
Sprengdu Koenigsberg og Memel.
5. Ekki gera áhlaup á yfirráðasvæði Finnlands og Rúmeníu fyrr en sérstök fyrirmæli.
TYMOSHENKO
MALENKOV
ZHUKOV
Vélrit, óstaðfest afrit.
TsAMO RF, f. 132a, umsögn. 2642, nr 41, bls. 1.2.
Birt: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2023-607-2-22-1941-7-15
18. Úr bókun um yfirheyrslur yfir handteknum D. G. Pavlov frá 7. júlí 1941 (útdráttur).
7. júlí 1941
Svar: Ég mun fyrst gera grein fyrir ástandinu þar sem hernaðaraðgerðir þýskra hermanna gegn Rauða hernum hófust.
Klukkan eitt að morgni 22. júní sl. Að skipun alþýðuvarnarstjórans var ég kallaður til höfuðstöðvanna. Ásamt mér kom meðlimur herráðsins, herforingi Fominykh, og hershöfðingi víglínunnar, hershöfðingi Klimovskikh,
Fyrsta spurningin sem alþýðufulltrúinn spurði í síma var: „Jæja, hvernig ertu rólegur? Ég svaraði því til að fylgst hefði verið með mjög mikilli hreyfingu þýskra hermanna á hægri kantinum samkvæmt skýrslu frá yfirmanni 3. hersins, Kuznetsov, í einn og hálfan dag, þýskar vélknúnar súlur voru stöðugt að ganga inn á Suvali stallinn. Samkvæmt eigin skýrslu hans, á Augustow-Sapotskin kafla, höfðu Þjóðverjar fjarlægt girðingarvírinn víða. Í öðrum geirum víglínunnar greindi ég frá því að ég hefði sérstakar áhyggjur af Bialopodlaska hópnum.
Til að bregðast við skýrslu minni svaraði fulltrúi fólksins: „Vertu rólegur og ekki örvænta, safnaðu saman höfuðstöðvum þínum bara ef á morgun, kannski eitthvað óþægilegt gerist, en ekki hætta á ögrun. Ef það eru einstakar ögrun, hringdu.“ Þar lauk samtalinu.
Samkvæmt fyrirmælum alþýðuforingjans kallaði ég strax alla herforingja á skrifstofu HF og skipaði þeim að mæta í höfuðstöðvar hersins ásamt herforingjum og aðgerðadeildum. Ég lagði líka til við yfirmenn að setja hermennina í bardagaástand og hernema öll bardagamannvirki og jafnvel ókláruð járnbentri steinsteypu.
Við þessari skipun minni svaraði Kuznetsov að í samræmi við þær leiðbeiningar sem ég hafði áður gefið, hafi hann dreift skothylki til hermannanna og væri nú farinn að hernema mannvirkin.
Yfirmaður 10. hersins, Golubev, greindi frá því að eftir stríðsleikinn hafi höfuðstöðvar sveitar hans verið skildar eftir til að leiða hermennina á þeim stað sem þeir áttu að vera samkvæmt áætluninni. Ég varaði Golubev við að halda hersveitum sínum í fullum bardagaviðbúnaði og bíða frekari skipana minna.
Korobkov, yfirmaður 4. hersins, greindi frá því að hermenn hans væru tilbúnir í bardaga. Hann lofaði að athuga hvort herlið Brest væri tilbúið til bardaga. Þessu benti ég Korobkov á að herstöðin ætti að vera á þeim stað sem hún átti að vera samkvæmt áætluninni og lagði til að þeir færu að framkvæma skipun mína strax.
Yfirmaður flughersins í Kopec-umdæminu og staðgengill hans Tayursky, sem komu til mín í höfuðstöðvum umdæmisins, tilkynntu mér að flugið hefði verið komið í fullan bardagaviðbúnað og var dreift á flugvellinum í samræmi við skipun flughersins. NKO.
Þetta samtal við yfirmenn hersins átti sér stað um klukkan tvö í nótt.
Klukkan 03:30 Alþýðulögreglustjórinn hringdi aftur í mig og spurði - hvað er að frétta? Ég svaraði honum að það væri ekkert nýtt núna, ég er kominn í samband við herinn og samsvarandi leiðbeiningar hafa verið gefnar foringjunum.
Á sama tíma tilkynnti ég alþýðustjóranum að, þvert á bann yfirmanns flughersins Zhigarev að fylla eldsneyti á flugvélar með NZ-bensíni og skipta um hreyfla fyrir NZ-hreyfla, gaf ég Kopts og Tayursky slíka fyrirskipun. Alþýðufulltrúinn samþykkti þessa skipun mína. Ég lofaði alþýðustjóranum að greina frá frekari stöðu í mínum geira eftir aukaviðræður við herforingjana.
Á næstu 15 mínútum fékk ég eftirfarandi upplýsingar frá herforingjunum:
Frá yfirmanni 10. hersins - "allt er rólegt"; frá 4. hernum - "alls staðar og allt er rólegt, hermennirnir eru að sinna því verkefni sem þú hefur sett þér." Þegar ég spurði hvort 22. skriðdrekadeildin væri að fara frá Brest fékk ég svarið: „Já, hún er að fara eins og aðrar sveitir. Yfirmaður 3. hersins svaraði mér að ekkert nýtt hefði komið fyrir hann. Hersveitir Ivanovs, yfirmanns víggirtu svæðisins, eru í víggirðingunum, 56. fótgönguliðsdeildin hefur verið afturkölluð á úthlutaðan stað samkvæmt áætluninni; 27. fótgönguliðsdeildin er einnig á sínum stað um það bil mánuði áður en stríðið hófst, ég flutti hana frá Sapotskin-Grodno til Augustow-Graevo, Sukhovoy. Þessir staðir eru samþykktir af yfirstjórninni.
Ég fór að tilkynna varnarmálastjóra fólksins um nýju ástandið og áður en ég kom til Moskvu hringdi Kuznetsov í mig í síma og sagði: „Það er stórskota- og vélbyssuskot á allri framhliðinni. Yfir Grodno eru allt að 50-60 flugvélar að sprengja höfuðstöðvarnar, ég neyðist til að fara í kjallarann.“ Ég sagði honum í síma að slá inn skrána „Grodno-41“ (hefðbundið lykilorð fyrir forsíðuáætlunina) og bregðast við án þess að hika, taka réttan stað með höfuðstöðvunum. Eftir það hringdi ég brýn í Bialystok, Bialystok svaraði: „Nú er rólegt að framan.
Um klukkan 4.10 - 4.15 talaði ég við Korobkov, sem svaraði einnig: „Hér er allt rólegt.“
Um 8 mínútum síðar greindi Korobkov frá því að „flugvélar réðust á Kobrin, það var hræðilegur stórskotaliðsskotur að framan. Ég stakk upp á því að Korobkov kæmi „Kobrin 4l“ í verk og skipaði honum að hafa hermennina í höndum sér og byrja að bregðast við af fullri ábyrgð.
Allt sem herforingjarnir sögðu mér frá tilkynnti ég alþýðuvarnarstjóranum strax og nákvæmlega. Sá síðarnefndi svaraði: „Baktaðu eins og aðstæðurnar segja til um.
Spurning: Hvers vegna tókst Þjóðverjum að brjótast í gegnum víglínuna og komast dýpra inn á okkar yfirráðasvæði?
Svar: Í Brest-átt réðust 3 vélrænar hersveitir á 6. og 42. deild í einu; sem skapaði yfirburði óvinarins bæði í fjölda og gæðum búnaðar. Yfirmaður 4. hersins, Korobkov, hafði misst stjórn á sér og að því er virðist ruglaður, gat ekki með eigin herafla nægilega dekkað aðalstefnuna, að minnsta kosti með því að draga 4. herdeildina í þessa átt. Óvinurinn sendi gríðarlegan fjölda sprengjuflugvéla til 6. og 42. deildar í sömu Brest-átt. Samkvæmt skýrslu Korobkovs vann þessi flugvél vandlega staðsetningu fótgönguliða okkar, og óvinir köfunarsprengjuflugvélar slökktu á byssu eftir byssu. Yfirráð óvinaflugs í loftinu voru algjör, sérstaklega þar sem orrustuflugvélar okkar voru slegnar út í umtalsverðum fjölda þegar óvinaárás nákvæmlega klukkan 4 að morgni á öllum flugvöllum án þess að taka á loft. Alls voru allt að 300 flugvélar af öllum kerfum, þar á meðal æfingar, slegnar út þennan dag. Allt þetta gerðist vegna þess að það var myrkur og flugvélin okkar gat ekki tekið á loft. Ég persónulega gat ekki líkamlega athugað hvernig flugi var dreift á flugvellinum, en yfirmaður flughersins Kolets og staðgengill hans Tayursky, staðgengill. Á pólitíska sviðinu greindu Piarov og flugherinn Taranenko, yfirmaður flughersins, mér frá því að þeir hefðu uppfyllt skipun varnarmálastjóra fólksins um einbeittan dreifingu flugs.
Svar: Ég tel aðalástæðuna fyrir öllum vandræðum vera gífurlega yfirburði skriðdreka óvinarins og nýrra búnaðar þeirra og gífurlegir yfirburðir flugs óvinarins.
Spurning: Hver ber ábyrgð á byltingunni á vesturvígstöðvunum?
Svar: Eins og ég hef þegar sýnt fram á, var aðalástæðan fyrir hraðri sókn þýskra hermanna inn á landsvæði okkar augljósir yfirburðir óvinaflugvéla og skriðdreka. Auk þess setti Kuznetsov (Baltic Military District) litháískar sveitir á vinstri kantinn, sem vildu ekki berjast. Eftir fyrstu þrýstinginn á vinstri væng Eystrasaltsríkjanna skutu litháísku sveitirnar foringja sína og flúðu. Þetta gerði þýskum skriðdrekasveitum kleift að gera árás á mig frá Vilnius. Samhliða þessu, tap Korobkovs og Sandalovs ásamt hersveitum sínum, sem tapaði stjórn á höfuðstöðvum 4. hersins, stuðlaði að hraðri framsókn óvinarins í átt að Bobruisk, og að ekki var farið að skipun minni frá yfirmanni 10. hersins. , hershöfðingi Golubev, til að gera árás á Bryansk með 6. vélvæddu hersveitinni til að sigra vélræna óvinahópinn, eftir það var mér til ráðstöfunar á svæðinu Volkovysk, svipti mig tækifæri til að hafa almennilegan verkfallshóp .
Spurning: Var um landráð að ræða af hálfu undirmanna þinna?
Svar: Nei, það var ekki. Sumir starfsmenn voru nokkuð ruglaðir vegna ört breyttra umhverfis.
Spurning: Hver er persónulega þér að kenna að brjótast í gegnum framhliðina?
Svar: Ég gerði allar ráðstafanir til að koma í veg fyrir bylting þýskra hermanna. Ég tel mig ekki eiga sök á stöðunni sem hefur skapast í framlínunni.
Spurning: Hversu lengi stjórnaðir þú vestræna sérhernum?
Svar: Eitt ár.
Spurning: Voru hlutar héraðsins undirbúnir fyrir hernaðaraðgerðir?
Svar: Einingar héraðsins voru búnar undir hernaðaraðgerðir, að undanskildum nýstofnuðum 17., 20., 13., 11. vélvæddu hersveitum. Ennfremur, í 13. og 11. sveit, var ein deild hver þjálfuð, og hinir, eftir að hafa fengið nýliða, höfðu aðeins æfingatæki, og jafnvel þá ekki alls staðar. 14. vélasveitin hafði aðeins eina illa þjálfaða vélknúna deild og riffilherdeildir skriðdrekadeilda.
Spurning: Ef helstu hlutar héraðsins voru undirbúnir fyrir hernaðaraðgerðir fékkstu skipunina um að flytja á réttum tíma, þá er djúpbylting þýskra hermanna inn á sovéskt yfirráðasvæði aðeins hægt að rekja til glæpsamlegra aðgerða þinna sem herforingja.
Svar: Ég neita þessari ásökun alfarið. Ég framdi ekki landráð eða svik.
Spurning: Meðfram landamærunum öllum, aðeins í þeim geira sem þú stjórnaðir, fóru þýskir hermenn djúpt inn á sovéskt yfirráðasvæði. Ég endurtek að þetta er afleiðing af landráðum þínum.
Svar: Byltingin á framhlið minni átti sér stað vegna þess að ég var ekki með nýja efniseiningu, eins mikið og til dæmis herhéraðið í Kænugarði.
Yfirheyrður:
Wreed staðgengill yfirmaður rannsóknardeildar
3. stjórn frjálsra félagasamtaka Sovétríkjanna
gr. Pavlovsky herfylkisstjóri
Rannsakandi 3. stjórnar félagasamtaka Sovétríkjanna
ml. Ríkisöryggisforingi Komarov
Handrit, frumrit.
Yfirkjörstjórn FSB. Skjala- og rannsóknarskjal nr. R-24000, bls. 23-53.
Birt: "...eyðileggja Rússland vorið 1941." (A. Hitler, 31. júlí 1940): Skjöl frá leyniþjónustum Sovétríkjanna og Þýskalands. 1937-1945", Samgr. Yampolsky V.P. - M.; Kuchkovo sviði, 2008. – bls. 457-481.
19. Tilskipun höfuðstöðva Eystrasaltshersvæðisins (útdráttur)
18. júní 1941
Til þess að fljótt koma leikhúsi hernaðaraðgerða héraðsins til að berjast gegn viðbúnaði, PANNA ég:
4. Til yfirmanns 8. og 11. hers:
a) ákveða á vettvangi hvers hers staði til að skipuleggja vörugeymslur á vettvangi, sprengjuvarnarsprengjur, sprengiefni og varnir gegn hermönnum fyrir byggingu tiltekinna hindrana sem kveðið er á um í áætluninni. Sameina tilgreinda eign í skipulögðum vöruhúsum fyrir 21.6.41;
b) að leggja jarðsprengjusvæði, ákveða samsetningu teymanna, hvar á að úthluta þeim og starfsáætlun þeirra. Allt þetta fyrir milligöngu foringja landamæradeildanna;
c) hefja undirbúning á tiltæku efni (fleka, pramma o.s.frv.) til að byggja yfir árnar Viliya, Nevyazha, Dubissa. Þverunarstöðvarnar verða settar á laggirnar í samvinnu við rekstrardeild höfuðstöðvanna.
Láta 30. og 4. pontuna herdeildir undir herráð 11. hersins. Hafa hillurnar í fullum gangi til að byggja brýr yfir ána. Neman. Í röð af æfingum, athugaðu skilyrði fyrir byggingu brýr af þessum herdeildum, ná lágmarksfresti til að ljúka;
e) yfirmaður hersveita 8. og 11. hers - með það að markmiði að eyðileggja mikilvægustu brýrnar á svæðinu: landamæri ríkisins og aftari línu Siauliai, Kaunas, r. Neman til að kanna þessar brýr, ákvarða fyrir hverja þeirra fjölda sprengiefna, niðurrifshópa og einbeita öllum ráðum til niðurrifs á næstu stöðum frá þeim. Herráð hersins ætti að samþykkja áætlunina um eyðingu brúmanna.
Gjalddagi 21.6.41.
7. Til yfirmanns hersveitanna og yfirmanns ABTV umdæmisins.
Búðu til aðskildar skriðdrekasveitir á kostnað hvers sjálfsflótta, notaðu í þessu skyni uppsetningu gáma á vörubíla, fjöldi aðskildra flokka sem búið er til er 4.
Verklokadagur: 23. júní 1941.
Að halda þessum aðskildu sveitum sem hreyfanlegum varalið: Telshai, Siauliai, Keidany, Ionova til umráða herforingjunum.
e) Veldu bensíngeyma úr hverfiseiningum (nema vélvæddar og flugeiningar) og flyttu þá 50 prósent í einu. við 3 og 12 míkron. Skilafrestur: 21. júní 1941;
f) Gerðu allar ráðstafanir til að útvega hverri vél og dráttarvél varahluti, og, í gegnum höfuð OST, með aukabúnaði fyrir eldsneytisáfyllingarvélar (trektar, fötur).
Yfirmaður PribOVO hermanna
KUZNETSOV hershöfðingi
Fulltrúi í herráði
sveitarforingi DIBROVA
starfsmannastjóri
KLENOV hershöfðingi
Handrit.
TsAMO RF, f. 344, umsögn. 5564, nr 1, bls. 34-35.
Útgefið: Military History Magazine. 1989. – Nr. 5. – Bls. 46.
20. Útdráttur úr skipun höfuðstöðva Eystrasaltshersvæðisins
19. júní 1941
1. Stjórna búnaði varnarlínunnar. Áhersla á að undirbúa stöður á meginlínu SD, vinna við hana verður efld.
2. Ljúktu verkinu á vettvangi. En taktu aðeins fram stöðu ef óvinurinn brýtur gegn landamærum ríkisins.
Til að tryggja hraða hertöku stöðu bæði á framvelli og (í) aðal varnarsvæðinu verða samsvarandi einingar að vera algjörlega viðbúnar til bardaga.
Á svæðinu fyrir aftan stöðu þína skaltu athuga áreiðanleika og hraða samskipta við landamæraeiningarnar.
3. Gefðu sérstaka athygli til að forðast ögrun og læti í einingum okkar, styrkja eftirlit með viðbúnaði bardaga. Gerðu allt hljóðlega, ákveðið, rólega. Sérhver herforingi og stjórnmálastarfsmaður ætti að skilja ástandið af alúð.
4. Settu upp jarðsprengjusvæði samkvæmt áætlun herforingjans þar sem þeir ættu að vera staðsettir samkvæmt varnarbyggingaráætluninni. Gefðu gaum að algjörri leynd fyrir óvininn og öryggi fyrir einingar þínar. Búa skal til rústum og öðrum hindrunum gegn skriðdrekum og hermönnum samkvæmt áætlun herforingjans - einnig samkvæmt áætlun um varnarbyggingu.
5. Höfuðstöðvar, hersveitir og deildir - á stjórnstöðvum sínum, sem útvega skriðdrekavarnabúnað eftir ákvörðun viðkomandi yfirmanns.
6. Sóknardeildir okkar verða að fara á sín skjólsvæði. Taktu tillit til aukins fjölda tilvika þýskra flugvéla sem fara yfir landamæri ríkisins.
7. Haltu áfram að fylla stöðugt á einingar með brunabirgðum og annars konar vistum.
Settu stanslaust saman einingar í göngunni og á staðnum.
Yfirmaður PribOVO hermanna
Kuznetsov hershöfðingi
Yfirmaður pólitísks áróðursdeildar
Ryabchiy
starfsmannastjóri
Klenov hershöfðingi
TsAMO RF, f. 344, umsögn. 5564, d. 1, l. 34-36.
Útgefið: Military History Magazine. 1989. – Nr. 5. – bls 47-48.
21. Símskeyti nr. 217 í ZapOVO flugdeild
Sov. leynileg sería "G"
REYKT TELEGRAM N217
Frá Lida Lagt fram 4-08 21.6.41 Samþykkt 8-00 21.6.41
Inn í OSHS 8-05 21.6.41
Greint 8-15 21.6.41.
Heimilisfang: Yfirmenn AD, yfirmenn flugsvæða, yfirmenn einstakra loftvarnarstöðva.
Yfirmaður flughersins fyrirskipaði að allar sveitir yrðu komnar í bardaga, útvegað tilskilið magn af skotfærum og gerðar nauðsynlegar ráðstafanir til að fela flugvelli, herbúnað og flutninga. Tilkynna um framkvæmd 21.6.41, ég endurtek 21.6.41. fyrir 18:00.
TsAMO RF, f. 14. verðir BAP, op. 178446, bygging 2, l. 310.
22. Skýrsla frá yfirmanni Eystrasaltsflotans Rauða borða til yfirmanns Leníngrad- og Eystrasaltsherhéraðanna, yfirmanns landamærahermanna.
20. júní 1941
Frá 19. júní 1941 hafa sveitir Rauða borðar Eystrasaltsflotans verið settar í hernaðarviðbúnað samkvæmt áætlun nr. .
Yfirmaður Eystrasaltsflotans Rauða borðans varaaðmíráls
Handrit
TsAMO RF, f. 221, umsögn. 1394, d. 2, l. 59.
Útgefið: Military History Magazine. 1989. – Nr. 5. – Bls. 48.
23. Samtal V. M. Molotov og sendiherra V. Schulenburg.
21. júní 1941
Schulenburg kom fram þegar kallað var á hann. Félagi Molotov rétti honum afrit af yfirlýsingunni um brot þýskra flugvéla á landamærum okkar, sem félagi hefði átt að gera. Dekanozov Ribbentrop eða Weizsäcker.
Schulenburg svarar því til að hann muni senda þessa yfirlýsingu til Berlínar og segist ekkert vita um landamærabrot þýskra flugvéla, en hann fái upplýsingar um landamærabrot flugvéla hins vegar.
Félagi Molotov svarar því til að við höfum mjög fáar kvartanir frá þýskum landamærayfirvöldum vegna brota flugvéla okkar á þýsku landamærunum. Öll landamærabrot af okkar hálfu eru sjaldgæf atvik og óumflýjanleg, til dæmis vegna reynsluleysis flugmannanna í sumum tilfellum. Landamærabrot þýskra flugvéla eru annars eðlis. Félagi Molotov lýsir því yfir við Schulenburg að Þjóðverjar verði, með réttu, að svara yfirlýsingu okkar. Síðan félagi Molotov segir við Schulenburg að hann vilji spyrja hann um almennt ástand í samskiptum Sovétríkjanna og Þjóðverja. Félagi Molotov spyr Schulenburg hvað sé að, að nýlega hafi nokkrir starfsmenn þýska sendiráðsins og eiginkonur þeirra yfirgefið Moskvu, sögusagnir um yfirvofandi stríð milli Sovétríkjanna og Þýskalands séu í auknum mæli dreift í bráðri mynd, að friðelskandi TASS skilaboðin frá 13. júní var ekki birt í Þýskalandi, hver er óánægja Þýskalands gagnvart Sovétríkjunum, ef einhver er? Félagi Molotov spyr Schulenburg hvort hann geti gefið skýringar á þessum fyrirbærum.
Schulenburg svarar að allar þessar spurningar eigi sér stoð, en hann geti ekki svarað þeim, þar sem Berlín upplýsir hann alls ekki. Schulenburg staðfestir að nokkrir starfsmenn þýska sendiráðsins hafi sannarlega verið kallaðir til baka, en þessar innkallanir hafi ekki haft bein áhrif á diplómatíska starfsmenn sendiráðsins. Minnti á flotamanninn Baumbach, skógræktarmanninn, sem skipti engu máli. Aschenbrenner, flugherinn, sneri ekki aftur úr viðskiptaferð til Berlínar. Hann, Schulenburg, þekkir sögusagnirnar en getur heldur ekki gefið neinar skýringar á þeim.
Félagi Molotov segir að að hans mati sé engin ástæða fyrir því að þýsk stjórnvöld geti verið ósátt við Sovétríkin. Sovét-júgóslavneski sáttmálinn, sem var svo ýktur erlendis að hann væri andstæður samskiptum Sovétríkjanna og Þjóðverja, er takmarkaður, eins og ég útskýrði áðan, innan þröngs ramma og gæti ekki haft áhrif á samskipti okkar. Eins og er hefur þessi spurning almennt tapað mikilvægi sínu.
Schulenburg ítrekar að hann geti ekki svarað spurningunum sem lagðar eru fram. Á sínum tíma var hann samþykktur af Hitler. Hitler spurði hann, Schulenburg, hvers vegna Sovétríkin gerðu sáttmála við Júgóslavíu. Varðandi samþjöppun þýskra hermanna á landamærum Sovétríkjanna sagði Hitler honum að þessi aðgerð væri gerð af varúð. Hann, Schulenburg, sendir að sjálfsögðu það sem við hann var sagt í dag, en það gæti verið ráðlegt að fá viðeigandi upplýsingar frá félaga. Dekanozova. Hann, Schulenburg, heyrði skilaboð frá enska útvarpinu um að félagi. Dekanozov var samþykkt nokkrum sinnum af Ribbentrop. Þýska útvarpið greindi ekkert frá þessu.
Félagi Molotov svarar að hann þekki þessi skilaboð frá enska útvarpinu. Það er ekki satt.
Að lokum, félagi Molotov lýsir yfir söknuði yfir því að Schulenburg geti ekki svarað spurningunum sem lagðar hafa verið fram.
UMSÓKN
Aðstoðarminning
Alþýðuráðs utanríkismála í Sovétríkjunum með orðsendingu frá 21. apríl á þessu ári. g. upplýsti þýska sendiráðið í Moskvu um brot þýskra flugvéla á landamærum Sovétríkjanna, sem áttu sér stað á tímabilinu 27. mars til 18. apríl á þessu ári. í 80 tilvikum skráð af sovésku landamæravörðunum.
Hins vegar hefur svar þýskra stjórnvalda við ofangreindum athugasemd ekki enn borist sovétstjórninni.
Ennfremur, Sovétstjórnin ætti að hafa í huga að brot á sovésku landamærunum með þýskum flugvélum undanfarna tvo mánuði, þ.e. síðan 19. apríl á þessu ári. til 19. júní á þessu ári. g. innifalið hætti ekki aðeins, heldur hélt áfram að fjölga og varð kerfisbundið og náði til 180 mála á tilgreindu tímabili, þar sem sovéski landamæravörðurinn lagði tafarlaust fram mótmæli við þýska fulltrúa um landamæramál.
Kerfisbundið eðli þessa flugs og sú staðreynd að þýskar flugvélar fljúga í mörgum tilfellum 100-150 kílómetra eða meira djúpt inn í Sovétríkin útiloka möguleikann á því að gera ráð fyrir að þýskar flugvélar hafi óvart farið inn á landamæri Sovétríkjanna.
Sovétstjórnin, sem vekur athygli þýskra stjórnvalda á þessum aðstæðum, væntir þess að þýsk stjórnvöld geri ráðstafanir til að stöðva brot þýskra flugvéla á landamærum Sovétríkjanna.
WUA RF, f. 06, op. 3, bls 1, d. 8-11.
Birt: Skjöl um utanríkisstefnu Sovétríkjanna. 23. bindi. Bók. 2 (hluti 2). 2. mars - 22. júní 1941 - M.: Alþjóðasamskipti, 1998. -Bls. 751-753.
24. Tilskipun til yfirmanns ZapOVO hermanna
13. júní 1941
1. Til að auka bardagaviðbúnað hersveitanna í umdæmunum ætti að koma öllum djúpbyssudeildum og stjórnum fótgönguliðasveitarinnar með hersveitum til búðanna á þeim svæðum sem verndaráætlunin kveður á um (NCO tilskipun nr. 503859/ ss/ov).
2. Látið landamæradeildirnar vera á sínum stað, hafðu afturköllun þeirra að landamærunum á þeim svæðum sem þau hafa úthlutað, ef nauðsyn krefur, það verður gert með sérstakri skipun minni.
3. 44. sveitin, sem hluti af sveitinni stjórna 108, 64, 161 og 143 deildum og hersveitum - farðu til Baranovichi-svæðisins, að eigin vali.
Færðu 37. fótgönguliðadeildina á Lida-svæðið og felldu hana inn í 21. fótgönguliðasveitina.
4. Brottflutningi þessara hermanna ætti að vera lokið fyrir 1. júlí 1941.
5. Leggðu fram afturköllunaráætlun sem sýnir röð og tímasetningu afturköllunar fyrir hverja tengingu með hraðboði fyrir [41. júní]
Alþýðumálaráðherra Sovétríkjanna
Marshal Sovétríkjanna S. Timoshenko
Yfirmaður herráðs K.A.
Hershöfðingi G. Zhukov
Handrit á bréfshaus: „NGO USSR“. Ekki undirritaður.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, nr 242, bls. 132-133.
Birt: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2018-603-22-1941
25. Tilskipun til herráða vígstöðvanna nr
22. júní 1941
1. Óvinurinn, sem skilaði árásum frá Suwalki áberandi til Olita og frá Zamosc svæðinu á Vladimir-Volynsky, Radzekhov vígstöðvunum, hjálparárásum í áttina Tilsit, Siauliai og Sedlec, Volkovysk, þann 22.6, eftir að hafa orðið fyrir miklu tjóni, lítill árangur í þessar áttir.
Á öðrum hlutum landamæranna að Þýskalandi og á öllu landamærunum að Rúmeníu var árásum óvina hrundið með miklu tapi.
2. Ég setti strax verkefni hermannanna fyrir 23. – 24.6:
a) með einbeittum árásum hermanna á norðvestur- og vesturvígstöðvunum, umkringdu og eyðileggja Suwalki-hóp óvinarins og ná Suwalki-svæðinu fyrir lok 24. júní:
b) með öflugum sammiðjuárásum vélrænna hersveita, alls flugs á suðvesturvígstöðvunum og öðrum hermönnum 5 og 6A, umkringdu og eyðileggja óvinahópinn sem sækir fram í átt að Vladimir-Volynsky, Brody. Í lok 24. júní, náðu Lublin svæðinu.
3. ÉG PANNA:
a) Herir norðurvígstöðvanna halda áfram að þekja landamæri ríkisins þétt. Landamærin til vinstri eru þau sömu.
b) Herir norðvesturvígstöðvanna, sem halda fast við Eystrasaltsströndina, gera öfluga gagnárás frá Kaunas-svæðinu á hlið og aftan á Suwalki-hóp óvinarins, eyðileggja hana í samvinnu við vesturvígstöðvarnar og í lokin. 24. júní, ná Suwalki svæðinu.
Landamærin til vinstri eru þau sömu.
c) Herir vesturvígstöðvanna, sem halda aftur af óvininum í Varsjárstefnu, hefja öfluga gagnárás með hersveitum að minnsta kosti tveggja vélrænna hersveita og flugvéla á hlið og aftan á Suwalki óvinahópnum, eyða honum ásamt Norðvesturvígstöðinni og, fyrir lok 24. júní, ná Suwalki svæðinu.
Landamærin til vinstri eru þau sömu.
d) Herir suðvesturvígstöðvanna, sem halda fast á landamærum ríkisins að Ungverjalandi, með sammiðja árásum í almenna átt að Lublin með hersveitum 5 og 6 A, að minnsta kosti fimm vélrænnar hersveitir og allt framflug, umkringja og tortíma óvinahópnum sækja fram á Vladimir-Volynsky, Krystynopol front, í lok 26. júní, ná Lublin svæðinu. Tryggðu sjálfan þig á öruggan hátt frá Krakow átt.
e) Herir suðurvígstöðvanna verða að koma í veg fyrir að óvinurinn ráðist inn á landsvæði okkar. Þegar óvinurinn reynir að slá í Chernivtsi átt eða afl bls. Prut og Dóná með öflugum flankárásum landhers í samvinnu við flug til að eyðileggja það; tvær vélrænar hersveitir aðfaranótt 23.6 til að einbeita sér að svæðinu Chisinau og skógum norðvestur af Chisinau.
4. Við framhliðina frá Eystrasalti að landamærum ríkisins að Ungverjalandi leyfi ég að fara yfir landamærin og aðgerðir án tillits til landamæranna.
5. Flug yfirstjórnar:
a) styðja við norðvesturvígstöðvarnar með einu flugi á 1. Av. byggð. DD og Western Front í einu flugi á 3. Av. byggð. DD fyrir þann tíma sem verkefni þeirra var að sigra Suwalki óvinahópinn;
b) fela 18. flugdeild DD inn á suðvesturvígstöðina og styðja suðvesturvígstöðina með einu flugi á 2. Av. DD hersveitin fyrir þann tíma sem verkefni hennar var að sigra Lublin óvinahópinn;
c) 4. Av. láta DD-sveitina mér til umráða og vera reiðubúinn til að aðstoða aðalhóp suðvesturvígstöðvanna og hluta af sveitunum til Svartahafsflotans.
Alþýðumálaráðherra varnarmálaráðherra
Herráð Sovétríkjanna
Marskálkur Sovétríkjanna
Tímósjenkó
Malenkov
Yfirmaður herráðsins
Rauði herinn
Zhukov hershöfðingi
Vélrit, staðfest afrit. Það er athugasemd: „Send 21.-15. júní 22, 1941.“
TsAMO RF, f. 48a, umsögn. 1554, nr 90, bls. 260-262.
Birt: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-year/2030-614-3-22-1941
26. Spurningar sendar af "General Pokrovsky Commission" til yfirmanna Rauða hersins
Spurningar sendar árið 1952 til foringja og hershöfðingja
Þegar þú þróar lýsingu á ættjarðarstríðinu mikla 1941-1945. Það eru ýmis óljós og ófullkomin skjalfest atriði sem tengjast upphafstíma stríðsins.
Þessar óljósu spurningar eru ma:
1. Hefur áætlun um varnir landamæra ríkisins verið send hermönnum, að því er þeir snertir; hvenær og hvað var gert af stjórn og höfuðstöðvum til að tryggja framkvæmd þessarar áætlunar?
2. Frá hvaða tíma og á grundvelli hvaða röð hófu verndarhermenn að fara inn á landamæri ríkisins og hversu margir þeirra voru sendir á vettvang áður en stríðið hófst?
3. Þegar skipun barst um að setja hermenn í viðbragðsstöðu í tengslum við væntanlega árás nasista Þýskalands að morgni 22. júní; hvað og hvenær voru fyrirmælin gefin um að framkvæma þessa skipun og hvað var gert af hermönnum?
4. Hvers vegna var megnið af stórskotaliðinu staðsett í þjálfunarstöðvum?
5. Að hve miklu leyti voru höfuðstöðvarnar undirbúnar undir stjórn og eftirlit með herliðinu og að hvaða marki hafði það áhrif á gang aðgerða á fyrstu dögum stríðsins?
Ég bið þig, sem fyrrverandi yfirmann/hershöfðingja/deild/sveit/, að upplýsa, eftir því sem hægt er, þessi mál og hjálpa þar með að þróa heildstæðari og hlutlægari lýsingu á þjóðræknisstríðinu mikla.
Pokrovsky hershöfðingi
Þessar spurningar eru teknar úr könnunarefni M. A. Purkaev
Spurningar sendar til stórskotaliðsforingja árið 1952
Þegar unnið er að lýsingu á ættjarðarstríðinu mikla 1941-1945 er fjöldi óljósra og ófullkomlega skjalfestra atriða sem tengjast tímabili samþjöppunar og dreifingar stórskotaliðs landamæraherhverfa samkvæmt „Landamæravarnaáætlun ríkisins frá 1941“. aðdraganda föðurlandsstríðsins mikla.
Þessar óljósu spurningar eru ma:
1. Hvers vegna var megnið af stórskotaliði riffilliða og herdeilda í æfingabúðum í stórskotaliðsbúðum?
2. Frá hvaða sameinuðum vopnamyndunum var stórskotalið ekki afturkallað í æfingabúðir?
3. Hvenær var skipunin gefin um að setja stórskotalið herskipana og sveita í bardagaviðbúnað? Hvað og hvenær var gert í hlutum í samræmi við þessa skipun?
4. Hvaða skotfæri áttu stórskotaliðssveitirnar með inn í æfingabúðirnar? Var hægt að endurnýja þessar sveitir með skotfærum á þeim tíma þegar þær í upphafi stríðsins voru að flytja úr búðunum til deilda sinna og sveita?
5. Hvenær sameinuðust stórskotalið sem staðsett var í búðunum hersveitum sínum? Með hvaða stórskotaliði tóku verndarsveitirnar í bardaga við nasistahermenn sem sviku landamæri okkar?
6. Að hve miklu leyti voru stórskotaliðssveitir útvegaðar fyrir togbúnaði?
7. Voru stórskotaliðsskotstöðvar þekjudeildanna ákvarðaðar samkvæmt landamæravarnaáætlun ríkisins og var gerð skotáætlun fyrir stórskotalið og áætlun um brottflutning þeirra á svæði skotstaða?
Ég bið þig, sem fyrrum stórskotaliðshöfðingja, að upplýsa, að því marki sem mögulegt er, þessi mál og þróa þar með fullkomnari og hlutlægari lýsingu á þjóðræknisstríðinu mikla.
Pokrovsky hershöfðingi
Spurningar sendar árið 1952 til fyrrverandi yfirmanns flughersins
Þegar unnið er að lýsingu á ættjarðarstríðinu mikla 1941-1945 er fjöldi óljósra og ófullnægjandi skjalfestra atriða sem tengjast dreifingu og samþjöppun flugherja í landamæraherum samkvæmt „Landamæravarnaáætlun ríkisins frá 1941“ á aðdraganda ættjarðarstríðsins mikla.
Þessar óljósu spurningar eru ma:
1. Útvegun flugvallakerfis fyrir flugher hersins í aðdraganda stríðsins?
2. Eru flugsveitir og herflugsveitir búnar hergögnum og gæðum þess? Að hve miklu leyti hafa flugliðarnir náð tökum á nýju tegundunum af flugvélum sem eru í þjónustu flughersins? Eru starfsmenn flughersins tilbúnir til að sinna bardagaaðgerðum?
3. Var flugherstjórn hersins meðvituð um mögulega árás þýska nasista að morgni 22. júní?
4. Hvenær barst skipun um að koma flughernum í bardagaviðbúnað og hvað var gert af yfirstjórn flughersins í samræmi við þessa skipun?
5. Að hve miklu leyti var flugherinn viðbúinn að morgni 22. júní til að hrekja skyndilegar árásir fasistaflugs á bug?
6. Hversu undirbúin var flugdeild höfuðstöðvanna til að stjórna flugi við bardagaaðstæður og að hvaða marki hafði það áhrif á bardagastarfsemi hennar á fyrstu dögum stríðsins?
Ég bið þig, sem fyrrverandi yfirmaður flughers hersins, að varpa ljósi á þessi mál, að því marki sem hægt er, og hjálpa þar með að þróa heildstæðari og hlutlægari lýsingu á þjóðræknisstríðinu mikla.
Pokrovsky hershöfðingi
Spurningar sendar árið 1953 til fyrrverandi yfirmanna leyniþjónustudeilda landamærahéruða.
Þegar unnið er að lýsingu á ættjarðarstríðinu mikla á árunum 1941-1945 eru ýmsar óljósar spurningar sem tengjast mati höfuðstöðva hópsins á mögulegum aðgerðum nasistahermanna í aðdraganda stríðsins.
Þessar óljósu spurningar eru ma:
1. Að hve miklu leyti var vitað um hóp nasista í höfuðstöðvum héraðsins í aðdraganda stríðsins?
2. Hvernig óvarinn hópur óvinahermanna og hugsanlegt eðli aðgerða hans var metið.
3. Báðu höfuðstöðvar héraðsins upplýsingar um hvenær stríðsátök hófust af hálfu Þýskalands nasista?
4. Hvaða skipan var í héraðshöfuðstöðvunum með því að nota njósnagögn (hverjum var tilkynnt um þær, voru þær sendar til hermanna, voru þær kynntar hershöfðingjanum).
5. Hvernig yfirstjórn héraðssveitanna mat niðurstöður héraðshöfuðstöðvanna út frá gögnum njósna.
6. Hvernig tímabær njósnagögn bárust frá hermönnum fyrsta mánuði stríðsins og hversu tæmandi og gildi þessara gagna voru.
7. Hvernig leyniþjónustan starfaði fyrsta mánuði stríðsins.
Ég bið þig, sem fyrrverandi yfirmaður njósnadeildar höfuðstöðvanna, að upplýsa, að því marki sem hægt er, þessi mál og hjálpa þar með að þróa fullkomnari og hlutlægari lýsingu á ættjarðarstríðinu mikla.
Pokrovsky hershöfðingi
Áminningarbréf sent árið 1953 til herforingja sem svöruðu ekki upphaflegri beiðni Hervísindastofnunar árið 1949.
Þér, sem þátttakandi í upphafstímabili ættjarðarstríðsins mikla, var send beiðni um að skrifa minningar um fyrstu mánuði stríðsins (þar til í september að meðtöldum).
Hingað til, af einhverjum óþekktum ástæðum, hefur ekkert svar borist frá þér.
Með hliðsjón af mikilvægi þess að þróa og draga saman í hersögulegum verkum einkenni og gang hernaðaraðgerða á upphafstímabili ættjarðarstríðsins mikla, telur aðalhervísindastofnunin nauðsynlegt að biðja þig aftur um að skrifa minningargreinar innan marka spurninganna. fram í ofangreindu bréfi.
Pokrovsky hershöfðingi
Spurningar sendar árið 1956 til herdeilda- og hersveitaforingja.
Með hliðsjón af brýnni þörf fyrir yfirgripsmikla og sanna rannsókn á atburðum á upphafstímabili ættjarðarstríðsins mikla, höfðar hersögudeildin til þín, sem þátttakanda í stríðinu, fyrrverandi herforingja, með beiðni um að deila minningum þínum um um það bil eftirfarandi spurningar:
1. Staðsetningar hersveitarinnar og hvar það var staðsett í upphafi stríðsins.
2. Viðbúnaðarstig höfuðstöðva og herstjórnarliða á herdeildastigi.
3. Efni og tækniaðstoð (tiltækt griptæki, skotfæri í vöruhúsum, með byssur og meðal starfsmanna, útvegun flutninga, fjarskipti o.s.frv.).
4. Hvenær og frá hverjum skipun barst um að koma hersveitinni í hernaðarviðbúnað og hvaða verkefni hún fékk.
5. Hvort tilbúnar skotstöðvar hafi verið til staðar, umfang vélbúnaðar þeirra og hvenær þær voru herteknar.
6. Stutt yfirlit yfir hernaðaraðgerðir herdeildarinnar í júní-júlí 1941. Ráðlegt er að fjalla nánar um atburðina frá 22. júní til 10. júlí.
Spurningarnar sem við setjum fram ættu ekki að takmarka lýsingu á minningum þínum. Það væri ráðlegt að draga fram þau atriði sem að þínu mati verðskulda athygli.
Staðgengill Yfirmaður hersögudeildar
Sychev hershöfðingi
Birt: Ég skrifa eingöngu eftir minni... Foringjar Rauða hersins um hamfarirnar á fyrstu dögum Þjóðræknisstríðsins mikla: Í 2 bindum 1. bindi./ Comp., höfundur. formáli, athugasemd og biogr. ritgerðir eftir S. L. Chekunov. – M.: Rússneski sjóðurinn til að efla menntun og vísindi. Dmitry Pozharsky háskólinn, 2017.
27. Bókun um lokaðan réttarþing herskóla Hæstaréttar Sovétríkjanna frá 22. júlí 1941.
Moskvu 22. júlí 1941
Leyndarmál
Ótp. 1 eintak
Formaður: Herlögfræðingur V.V. Ulrich
Meðlimir: Herlögfræðingur A. M. Orlov og herlögfræðingur D. Ya Kandybin
Ritari - herlögfræðingur A. S. Mazur
Klukkan 0 20 mín. forstjórinn hóf réttarhöldin og tilkynnti að mál yrði tekið til athugunar vegna ákæru fyrrverandi yfirmanns vesturvígstöðvanna - hershöfðingja Dmitry Grigoryevich Pavlov, fyrrverandi starfsmannastjóra vesturvígstöðvanna - hershöfðingja Vladimir Efimovich Klimovskikh, bæði hershöfðingja. af glæpum skv. gr. 63-2 og 76 almennra hegningarlaga BSSR; fyrrverandi yfirmaður samskiptasviðs höfuðstöðva vesturfrontarinnar - Andrei Terentyevich Grigoriev hershöfðingi og fyrrverandi yfirmaður 4. hersins - hershöfðingi Alexander Andreevich Korobkov, báðir í glæp skv. 180 ákvæði „6“ í almennum hegningarlögum BSSR.
Eftir að hafa gengið úr skugga um hver sakborningarnir eru spyr forstjórinn þá hvort þeir hafi fengið afrit af ákærunni og hvort þeir hafi kynnt sér hana?
Stefndu svöruðu því játandi.
Tilkynnt er um skipan dómsins og stefnda skýrður réttur til að véfengja einhvern fyrir dómi ef tilefni eru til.
Sakborningarnir mótmæltu ekki skipan dómstólsins.
Engar beiðnir bárust áður en rannsókn dómstóla hófst.
Dómsrannsókn:
Dómsformaður les upp ákæruna og spyr sakborninga hvort ákæra á hendur þeim sé skýr og hvort þeir játi sök.
1. Ákærði Pavlov. Ákæran á hendur mér er skiljanleg. Ég viðurkenni ekki sjálfan mig sekan um að hafa tekið þátt í hernaðarsamsæri gegn Sovétríkjunum. Ég hef aldrei verið meðlimur í and-sovéskum samsærissamtökum.
Ég játa mig sekan um að ég hafði ekki tíma til að athuga hvort yfirmaður 4. hersins, Korobkov, uppfyllti skipun mína um að flytja hermenn frá Brest. Í byrjun júní gaf ég skipun um að flytja einingar frá Brest til búðanna. Korobkov framkvæmdi ekki skipun mína, sem leiddi til þess að þrjár herdeildir voru sigraðar af óvininum þegar þeir yfirgáfu borgina.
Ég játa sök á því að hafa skilið tilskipun hershöfðingja Rauða hersins á minn hátt og ekki sett hana í framkvæmd fyrirfram, það er að segja áður en óvinurinn gerði árás. Ég vissi að óvinurinn var að fara að flytja, en frá Moskvu var ég viss um að allt væri í lagi og mér var skipað að vera rólegur og ekki örvænta. Ég get ekki nefnt þann sem sagði mér þetta.
Formaður. Staðfestir þú vitnisburð þinn sem gefinn var við frumrannsóknina fyrir nokkrum klukkustundum, það er að segja 21. júlí 1941?
Ákærði. Ég bið þig að trúa ekki þessum vitnisburðum. Ég gaf þeim þegar ég var í slæmu ástandi. Ég bið þig að trúa vitnisburði mínum sem gefinn var við frumrannsóknina 7. júlí 1941.
Formaður. Í vitnisburði þínum dagsettum 21. júlí 1941 (ld. 82, bindi 1) segirðu: „Ég lærði fyrst um markmið og markmið samsærisins þegar ég var enn á Spáni árið 1937 frá Meretskov.
Ákærði. Þegar ég var á Spáni átti ég eitt samtal við Meretskov, þar sem Meretskov sagði mér: „Við skulum öðlast reynslu í þessu stríði og flytja þessa reynslu til hermanna okkar. Á sama tíma lærði ég í dagblöðum í París um hernaðarsamsærið gegn Sovétríkjunum sem var í Rauða hernum.
Formaður. Fyrir nokkrum klukkustundum sagðirðu eitthvað allt annað og sérstaklega um óvinastarfsemi þína.
Ákærði. Ég hef aldrei tekið þátt í athöfnum gegn Sovétríkjunum. Ég bar vitni um þátttöku mína í hernaðarsamsærinu gegn Sovétríkjunum á meðan ég var í geðveiki.
Formaður. Á sömu ld. 82, bindi 1, þú segir:
„Markmið og markmið samsærisins, sem Meretskov lýsti fyrir mér, snérust að því að skipta um leiðtoga í hernum, setja í höfuðið á hernum sem þóknast samsærismönnum - Uborevich og Tukhachevsky.
Áttir þú svona samtal við hann?
Ákærði. Ég átti ekki svona samtal við hann.
Formaður. Hvaða samtöl áttir þú við Meretskov um hernaðarsamsærið gegn Sovétríkjunum við heimkomuna frá Spáni?
Ákærði. Þegar ég kom heim frá Spáni, í samtali við Meretskov um hið ófundna samsæri í hernum, spurði ég hann hvar við myndum setja þennan ræfil. Meretskov svaraði mér: „Við höfum engan tíma fyrir samsærismál núna. Vinnan okkar er hafin og við þurfum að bretta upp ermarnar og vinna.“
Formaður. Við frumrannsóknina 21. júlí 1941 sagðir þú um þetta allt annað. Og sérstaklega á ís. 83, bindi 1, þú gafst eftirfarandi vitnisburð:
„Við heimkomuna frá Spáni, í samtali við Meretskov um málefni samsærisins, ákváðum við, til að forða okkur frá mistökum, að stunda tímabundið ekki and-sovéska athafnir, fara djúpt neðanjarðar og sýna okkur aðeins í þjónustunni kl. jákvæða hliðin."
Ákærði. Við frumrannsóknina sagði ég það sem ég sagði við dóminn. Út frá þessu skrifaði rannsakandinn öðruvísi niður. Ég skrifaði undir.
Formaður. Á ís 86 í sama vitnisburði frá 21. júlí 1941 segir þú:
„Með því að halda stöðugu sambandi við Meretskov allan tímann, sá síðarnefndi, í endurteknum samtölum við mig, lýsti kerfisbundið ósigrandi tilfinningum sínum, sannaði óumflýjanlegt ósigur Rauða hersins í komandi stríði við Þjóðverja. Frá því augnabliki sem Þýskaland hóf hernaðaraðgerðir á Vesturlöndum sagði Meretskov að nú hefðu Þjóðverjar engan tíma fyrir okkur, en ef þeir ráðast á Sovétríkin og þýski herinn vinnur mun það ekki gera okkur verri.
Áttir þú svona samtal við Meretskov?
Ákærði. Já, ég átti svona samtal við hann. Þetta samtal átti sér stað milli mín og hans í janúar 1940 í Raivola.
Formaður. Hverjum kemur þetta „ekki verra fyrir okkur“?
Ákærði. Ég skildi hann, eins og fyrir mig og fyrir hann.
Formaður. Varstu sammála honum?
Ákærði. Ég mótmælti honum ekki þar sem þetta samtal átti sér stað í drykkju. Þetta er mér að kenna.
Formaður. Hefur þú tilkynnt þetta til einhvers?
Ákærði. Nei, og þetta er líka mér að kenna.
Formaður. Sagði Meretskov þér að Stern væri þátttakandi í samsærinu?
Ákærði. Nei, ég gerði það ekki. Meðan á frumrannsókninni stóð, kallaði ég Stern [a] þátttakanda í samsærinu eingöngu vegna þess að í orrustunni við Guadalajara gaf hann refsiúrskurð um brotthvarf hersveita frá Guadalajara. Út frá þessu komst ég að þeirri niðurstöðu að hann væri þátttakandi í samsærinu.
Formaður. Við frumrannsóknina (88. mál, bindi 1) færðir þú eftirfarandi vitnisburð:
„Til þess að blekkja flokkinn og ríkisstjórnina veit ég með vissu að áætlun herforingjastjórnarinnar um skipanir á stríðstíma fyrir skriðdreka, bíla og dráttarvélar var ofmetin um 10. Herforinginn réttlætti þetta ofmat með því að afkastagetu væri til staðar, en í raun var afkastageta sem iðnaður hefði getað gefið, verulega minni... Með þessari áætlun ætlaði Meretskov fyrir stríðstímum að rugla öllum útreikningum um framboð á skriðdrekum, dráttarvélum og bílum til hersins.“
Staðfestir þú þessar fullyrðingar?
Ákærði. Í grundvallaratriðum já. Það var planið. Það innihélt þvílíkt bull. Út frá þessu komst ég að þeirri niðurstöðu að áætlun um stríðsskipanir hafi verið samin með það að markmiði að blekkja flokkinn og ríkisstjórnina.
Yfirlögregluþjónninn les upp vitnisburð stefnda Pavlovs, sem hann gaf við frumrannsóknina (ld. 89, bindi 1) um persónulega sviksemi hans, Pavlovs, og spyr stefnda hvort hann staðfesti þennan vitnisburð.
Ákærði. Ég staðfesti ekki þessa vitnisburð. Almennt séð leiðir fjarskiptastjórinn ekki. Fjarskiptasamtökin í hernum eru leidd af herforingjanum, ekki foringjanum. Ég skrifaði þetta atriði niður, að ég hafi vísvitandi ekki stýrt fjarskiptasamtökunum í hernum, til að mæta fljótt fyrir verkalýðsdómstólinn.
Vitnisburður minn um eldflaugavarnakerfin, að ég hafi að sögn ekki vísvitandi vakið spurningu um að setja þau í bardagaviðbúnað, er heldur ekki í samræmi við raunveruleikann. Staðfestu svæðin sem heyra undir mig voru í betra ástandi en á öðrum stöðum, sem hægt er að staðfesta af alþýðuvarnarstjóra Sovétríkjanna.
Formaður. Í þessu sambandi bar Klimovskikh vitni við frumrannsóknina:
„Vinnan við uppbyggingu víggirtra svæða gekk mjög hægt. Við upphaf ófriðar voru 189 vopnaðir af 600 skotstöðum og jafnvel þá voru þeir ekki fullbúnir“ (25. bindi 2).
Ákærði. Klimovskikh segir alveg rétt. Ég tilkynnti þetta til miðstjórnar.
Formaður. Hvenær?
Ákærði. Í maí 1941
Formaður. Við frumrannsóknina vitnaðir þú sjálfur um bardagaviðbúnað víggirtra svæða:
„Ég tók vísvitandi ekki upp málið um að koma víggirtum svæðum til bardagaviðbúnaðar, þar af leiðandi voru UR-hermenn ekki tilbúnir til bardaga og UR-hermenn voru ekki sendir á vettvang, jafnvel samkvæmt maí áætluninni.
Ákærði. Ég staðfesti þessa vitnisburði, ég bið aðeins um að orðið „meðvitað“ verði eytt úr þeim.
Formaður. Þú endar vitnisburð þinn frá 21. júlí 1941 á eftirfarandi hátt:
„Þar sem ég var bitur yfir þeirri staðreynd að margir yfirmenn Rauða hersins, sem áður voru mér nálægt, voru handteknir og dæmdir, valdi ég öruggustu hefndarleiðina - að skipuleggja ósigur Rauða hersins í stríðinu við Þýskaland“...
„Mér tókst að hluta til að gera það sem Tukhachevsky og Uborevich tókst ekki á sínum tíma, það er að opna víglínuna fyrir Þjóðverjum“ (92. bindi 1).
Ákærði. Ég varð aldrei fyrir neinni reiði. Ég hafði enga ástæðu til að vera reiður. Ég var hetja Sovétríkjanna. Ég var ekki tengdur fyrri æðstu hernum í hernum. Við frumrannsóknina var ég yfirheyrður í 15 daga vegna samsærisins. Ég vildi koma fyrir réttinn eins fljótt og auðið væri og tilkynna honum um raunverulega ósigra hersins. Þess vegna skrifaði ég um reiði og kallaði mig eitthvað sem ég var aldrei.
Formaður. Staðfestir þú vitnisburð þinn frá 11. júlí 1941?
Ákærði. Nei, þetta er líka þvingaður vitnisburður.
Forsetinn les upp úrdrátt úr vitnisburði stefnda Pavlovs, sem hann gaf við frumrannsóknina 11. júlí 1941 (skjal 65. bindi 1), af eftirfarandi toga:
„...Helsta ástæðan fyrir ósigrinum á Vesturvígstöðvunum er sviksemi mín sem meðlimur í samsærissamtökum, þó að önnur hlutlæg skilyrði, sem ég upplýsti við yfirheyrslur 9. júlí, hafi stuðlað verulega að þessu.“
Ákærði. Allt er þetta rangt skrifað. Þetta er þvingaður vitnisburður minn.
Formaður. Hvað segir þú um vitnisburð þinn frá 9. júlí 1941?
Ákærði. Þessar staðhæfingar eru líka algjörlega ósannar. Þennan dag leið mér verr en 21. júlí 1941.
Formaður. 9. júlí 1941 á ís. 59 í 1. bindi gafstu eftirfarandi vitnisburð:
„Í sambandi við flug. Ég treysti fullkomlega orði um dreifingu flugs á vettvangsflugvelli, og á völlunum til einstakra flugvéla, athugaði ég ekki nákvæmni skýrslu flughersins Kopts og staðgengils hans Tayursky. Ég gerði glæpsamleg mistök þar sem flug var staðsett á vettvangsflugvöllum nær landamærunum, á völlum sem ætlaðir voru til þjálfunar ef árás okkar yrði gerð, en ekki til varnar.“
Staðfestir þú þessar fullyrðingar?
Ákærði. Þetta er alveg rétt. Í upphafi stríðsátaka sögðu Kopets og Tayursky mér frá því að þeir hefðu uppfyllt skipun alþýðuvarnarstjóra Sovétríkjanna um einbeittan dreifingu flugs. En ég gat líkamlega ekki sannreynt réttmæti skýrslunnar þeirra. Eftir fyrstu sprengjuárásina var flugdeildin eyðilögð. Kopets skaut sjálfan sig vegna þess að hann er huglaus.
Við spurningum fulltrúa dómstólsins, herlögfræðingurinn félagi Kandybin, svaraði stefndi Pavlov:
Ég vissi tímanlega að þýskir hermenn voru að nálgast landamæri okkar og samkvæmt leyniþjónustuskýrslum okkar gerði ég ráð fyrir hugsanlegri sókn þýskra hermanna. Þrátt fyrir fullvissu frá Moskvu um að allt væri í lagi, gaf ég herforingjunum skipun um að setja hermennina í bardagaástand og hernema öll mannvirki af bardagagerð.
Ammo var dreift til hermannanna. Þess vegna er ómögulegt að segja að við höfum ekki verið tilbúnir.
Ég staðfesti fullkomlega vitnisburð minn sem gefinn var í upphafi forrannsóknar varðandi yfirmann 4. hersins, Korobkov.
Eftir að ég gaf herforingjunum skipun um að koma herliðinu í bardaga, tilkynnti Korobkov mér að hermenn hans væru tilbúnir í bardaga. Reyndar kom í ljós að við fyrsta skotið flúðu hermenn hans.
Ég hef ekki athugað ástand vígbúnaðar 4. hersins í Brest. Ég tók orð Korobkovs um að sveitir hans væru tilbúnar í bardaga.
Við spurningum fulltrúa dómstólsins, herlögfræðingurinn félagi Orlov, svaraði stefndi Pavlov:
Ég tel að allar hersveitir vesturvígstöðvanna hafi verið fullbúnar undir stríð. Og ég myndi ekki segja að stríðið hafi komið okkur á óvart og óundirbúið. Á tímabilinu 22.-26. júní 1941 ríkti engin læti hvorki meðal hermanna né meðal forystumanna, að 4. hernum undanskildum, þar sem stjórnin var algjörlega rugluð.
Það var ekkert skipulagsleysi þegar dregið var í nýjar varnarstöður. Allir vissu hvert þeir áttu að fara.
Höfuðborg Hvíta-Rússlands, Minsk, var undirbúin fyrir loftvarnir, auk þess var hún gætt af 4 herdeildum.
Dómsmaður félagi Orlov. Hvernig getum við útskýrt að 26. júní hafi Minsk verið skilið eftir miskunn örlaganna?
Ákærði. Ríkisstjórnin fór frá Minsk 24. júní.
Dómsmaður félagi Orlov. Hvað hefur ríkisstjórnin með það að gera? Þú ert fremsti yfirmaður.
Ákærði. Já, ég var framherji. Sú staða sem Minsk lenti í bendir til þess að Minsk hafi ekki verið fullbúin vörn.
Dómsmaður félagi Orlov. Hvernig getum við útskýrt að einingarnar hafi ekki verið útvegaðar með skotfæri?
Ákærði. Þar voru skotfæri, auk brynjugata. Þeir síðarnefndu voru staðsettir 100 km frá herdeildunum. Ég er sekur um þetta, þar sem ég bar ekki upp spurninguna um að flytja vöruhúsin til ráðstöfunar okkar.
Ég gerði allar ráðstafanir til að verja Minsk, þar með talið skýrslugjöf til ríkisstjórnarinnar.
2. Stefndi Klimovskikh. Ákæran á hendur mér er skiljanleg. Ég játa mig sekan um seinni hluta ákærunnar, það er að hafa gert mistök í opinberri starfsemi minni.
Formaður. Hvað nákvæmlega ertu sekur um?
Ákærði. Ég játa sök á þeim glæpum sem fram koma í ákærunni.
Formaður. Staðfestir þú vitnisburð þinn við frumrannsóknina?
Ákærði. Ég staðfesti fullkomlega vitnisburðinn sem ég gaf við frumrannsóknina um ástæður ósigurs hermanna vesturvígstöðvanna.
Formaður. Við frumrannsóknina (25. mál, bindi 2) færðir þú eftirfarandi vitnisburð:
„... önnur ástæðan fyrir ósigrinum er sú að starfsmenn fremstu höfuðstöðvanna, þar á meðal ég, og foringjar einstakra fylkinga, voru glæpsamlega gáleysislegir í störfum sínum, bæði áður en stríðið braust út og í stríðinu.
Staðfestir þú þessar fullyrðingar?
Ákærði. Ég staðfesti það alveg.
Dómsmaður félagi Orlov. Segðu mér, var verkáætlun um byggingu víggirtra svæða lokið?
Ákærði. Unnið að uppbyggingu víggirtra svæða 1939-1940. voru framkvæmdar samkvæmt áætlun, en ekki nóg. Þegar stríðið hófst voru 189 af 600 skotstöðum vopnaðir og jafnvel þá voru þeir ekki fullbúnir.
Dómsmaður félagi Orlov. Hver ber ábyrgð á óviðbúnaði víggirtra svæða?
Ákærði. Ábyrgir fyrir þessu eru: yfirmaður hersins Pavlov, pom. Mikhailin, yfirmaður herdeildanna, og að vissu leyti ber ég ábyrgð sem hershöfðingi.
Dómsmaður félagi Orlov. Hver ber ábyrgð á skorti á sjálfstæðum línum og samskiptaleiðum fyrir sameinaða vopnastjórn, flugher og loftvarnir?
Ákærði. Samgöngustjóri Vesturfylkis og ég sem starfsmannastjóri berum ábyrgð á þessu.
Dómsmaður félagi Orlov. Varstu með upplýsingar um að óvinurinn væri að safna saman hermönnum?
Ákærði. Við höfðum slík gögn, en okkur var ranglega upplýst af Pavlov, sem fullvissaði um að óvinurinn væri að einbeita sér að léttum skriðdrekum.
Fyrsta árás óvinarins á hermenn okkar var svo töfrandi að hún olli ruglingi meðal alls stjórnarliðsins í fremstu höfuðstöðvum. Þeir sem eru sekir um þetta eru: Pavlov, sem fremsti herforingi, ég, sem fremsti hershöfðingi, samskiptastjóri Grigoriev, stórskotaliðsstjóri og aðrir yfirmenn.
Dómsmaður félagi Orlov. Varstu þátttakandi í samsærinu gegn Sovétríkjunum?
Ákærði. Ég hef aldrei verið þátttakandi í samsæri gegn Sovétríkjunum.
Dómsmaður félagi Orlov. Þekkir þú vitnisburð Simonovs og Batenins, meðlima samsærissamtakanna gegn Sovétríkjunum, sem þeir gáfu í forrannsókninni gegn þér? Ef svo er, hvað segirðu um vitnisburð þeirra?
Ákærði. Vitnisburður Simonovs og Batenins er mér vel kunnur. Ég afneita vitnisburði þeirra alfarið. Ég ítreka að ég var ekki meðlimur í samsærissamtökunum gegn Sovétríkjunum.
Dómsmaður félagi Orlov. Finnst þér Minsk vera nægilega undirbúinn fyrir vörn?
Ákærði. Ég tel að Minsk hafi ekki verið nægilega undirbúinn í vörnina. Það var flug í Minsk, en það var í rauninni lítið, vörn Minsk var ófullnægjandi.
Dómsmaður, félagi Kandybin. Á meðan á frumrannsókninni stóð gaf stefndi Pavlov eftirfarandi vitnisburð:
„Yfirmaður vélvæddu sveitarinnar, Oborin, hafði meiri áhyggjur af stjórnsýslumálum og á engan hátt áhyggjur af bardagaviðbúnaði sveitarinnar, á meðan sveitin var með meira en 450 skriðdreka. Þegar stríðið braust út missti Oborin stjórn á sér og var barinn bit fyrir bit. Ég tel aðgerðir hershöfðingjans Sandalovs og yfirmanns 4. hersins Korobkovs vera landráð.“
Hvað segirðu um vitnisburð Pavlovs?
Ákærði. Ég staðfesti vitnisburð Pavlovs.
3. Sakborningur Grigoriev. Ákæran á hendur mér er skiljanleg. Ég játa sök á því að eftir að óvinurinn eyðilagði fjölda samskiptamiðstöðva gat ég ekki endurheimt þær.
Formaður. Staðfestir þú vitnisburð þinn við frumrannsóknina?
Ákærði. Ég get ekki staðfest fyrsta vitnisburð minn sem gefinn var í Minsk, sem og vitnisburðinn sem gefinn var 21. júlí 1941, þar sem ég bar hann með nauðung.
Ég staðfesti minn eigin vitnisburð að fullu.
Dómsmaður, félagi Orlov, les upp vitnisburð stefnda Grigorievs, sem hann gaf við frumrannsóknina 5. júlí 1941 (mál 24-25, bindi 4), um að hann, Grigoriev, játar sig sekan:
1. Sú staðreynd að engin óslitin samskipti voru á milli fremstu höfuðstöðva og virkra sveita Rauða hersins.
2. Sú staðreynd að hann gerði ekki afgerandi ráðstafanir til að mynda framlínu fjarskiptaeiningar samkvæmt stríðsáætlanum.
3. Sú staðreynd að þeir hafi ekki gripið til afgerandi ráðstafana til að leiðrétta tímanlega skemmdir á vírum og samskiptastöðum, bæði skemmdarverkamanna og vegna loftárása óvinaflugvéla.
Ákærði. Ég staðfesti að fullu fyrsta og þriðja atriði vitnisburðar míns. Annað atriðið, þó að ég hafi játað sök, á alls ekki við um mig, þar sem ég tók ekki þátt í virkjun. Að vísu ber ég óbeina ábyrgð á þessu líka.
Dómsmaður félagi Orlov. Þú byrjar handskrifaðan vitnisburð þinn 15. júlí 1941:
„Stríðið sem braust út 22. júní 1941 fann að Vesturhersveitin var óviðbúin stríð“ (67. bindi 4).
Staðfestir þú þessar fullyrðingar?
Ákærði. Já staðfestu.
Dómsmaður félagi Orlov. Þegar þú vitnar um ástandið í höfuðstöðvum héraðsins áður en stríðið hófst segir þú:
„Stríðið sem hófst 22. júní kom vestræna sérhernum í opna skjöldu. Friðsæla stemningin sem ríkti í öllum höfuðstöðvunum barst vissulega til hermannanna. Aðeins þessi „ánægja“ getur útskýrt þá staðreynd að flugvélin lenti á jörðu niðri í þýskri árás. Höfuðstöðvar hersins voru í vetrarstöðvum og voru eyðilagðar og loks var hluti hermanna (Brest garrison) sprengdur í vetrarstöðvum sínum“ (76. bindi 4).
Eru þessar fullyrðingar sannar?
Ákærði. Já.
Dómsmaður félagi Orlov. Fannst héraðshöfuðstöðvunum fyrir nálgun stríðs?
Ákærði. Nei. Umdæmisstjórinn, Klimovskikh, taldi að allar ráðstafanir okkar til að flytja hermenn að landamærunum væru varúðarráðstöfun.
Dómsmaður félagi Orlov. Hverjum er að kenna um þetta allt saman?
Ákærði. Sekir um þetta eru: yfirmaðurinn - Pavlov, starfsmannastjórinn - Klimovskikh, meðlimur í herráði Fomins og fleiri.
Dómsmaður félagi Orlov. Á ís 79, bindi 4, þú gafst eftirfarandi vitnisburð:
„Frá Minsk tilkynnti yfirmaður fjarskiptahersins mér að efnahernaðardeildin leyfði honum ekki að taka bardagagasgrímur frá NZ. Stórskotaliðsdeild héraðsins leyfði honum ekki að taka skothylki frá NZ og hersveitin hefur aðeins vörðunorm upp á 15 skothylki á hvern hermann og birgðadeildin leyfði honum ekki að taka útieldhús frá NZ.
Þannig, jafnvel á degi 18. júní, voru ánægðar deildir höfuðstöðvanna ekki meðvitaðar um að stríð væri í nánd... Og eftir símskeyti frá herforingjastjóranum 18. júní, voru héraðshermenn ekki settir í bardagaviðbúnað .”
Ákærði. Allt er þetta satt.
4. Ákærði Korobkov. Ákæran á hendur mér er skiljanleg. Ég játa ekki sekt. Ég get aðeins játað sök á því að ég gat ekki ákvarðað nákvæmlega upphaf stríðsátaka. Við fengum skipunina frá alþýðuvarnarstjóranum klukkan 4.00 þegar óvinurinn byrjaði að sprengja okkur.
Ég byrjaði að sinna skyldum mínum sem yfirmaður 4. hersins 6. apríl 1941. Við athugun á sveitunum reyndust 49., 75. og 79. riffildeildir vera meira tilbúnar til bardaga. Þar að auki fór 79. fótgönguliðsdeildin til 10. hersins. 75. Rifle Division var á vinstri kantinum. Bardagaviðbúnaður hinna sveitanna var slakur.
Atburðir urðu á leifturhraða. Hersveitir okkar urðu fyrir stöðugum árásum stórra óvinaflugvéla og skriðdreka. Með þeim öflum sem ég hafði gat ég ekki hrakið óvininn. Ég tel að ástæðurnar fyrir ósigri sveita minna hafi verið gífurlegir yfirburðir óvinarins í flugi og skriðdrekum.
Forstjórinn les upp brot úr vitnisburði stefnda Pavlovs, sem hann gaf við frumrannsóknina (30. bindi, bindi 1) um að Korobkov hafi misst samband við 49. og 75. riffildeildina og (33. mál) að í 4. [hernum] ] fannst algjört rugl í stjórninni, sem hafði misst stjórn á herliðinu.
Ákærði. Ég neita alfarið vitnisburði Pavlovs. Hvernig getur hann sagt þetta ef hann hefur ekki verið á stjórnstöðinni minni í 10 daga? Ég hafði samband við allar sveitir, fyrir utan 46. fótgönguliðsdeild, sem var undir vélvæddu sveitinni.
Í frumrannsókninni var ég sakaður um hugleysi. Þetta er ekki satt. Ég var á póstinum mínum dag og nótt. Hann var í fremstu röð allan tímann og stýrði sveitunum persónulega. Þvert á móti sakaði 3. stofnunin mig stöðugt um að höfuðstöðvar hersins væru mjög nálægt vígstöðvunum.
Formaður. Meðan á frumrannsókninni stóð gaf stefndi Pavlov eftirfarandi vitnisburð um þig:
„Ég tel aðgerðir hershöfðingjans Sandalovs og yfirmanns 4. hersins Korobkovs vera landráð. Í þeirra geira sló vélræni hópur óvinarins í gegn og náði til Rogachev, og það á svo hröðum hraða aðeins vegna þess að skipunin var ekki í samræmi við skipanir mínar um snemmbúinn afturköllun sveita frá Brest“ (eld. 62, bindi 1).
Ákærði. Enginn gaf fyrirmæli um að draga einingar frá Brest. Ég persónulega hef ekki séð slíka pöntun.
Ákærði Pavlov. Í júní, að minni pöntun, var yfirmaður 28. riffilsveitarinnar, Popov, sendur með það verkefni að rýma alla hermenn frá Brest til búða fyrir 15. júní.
Ákærði Korobkov. Ég vissi ekki af þessu. Þetta þýðir að Popov verður að sæta refsiábyrgð fyrir að fylgja ekki skipunum herforingjans.
Sakborningarnir bættu engu meira við réttarrannsóknina og var henni lýst yfir.
Síðasta orðið var gefið ákærðu, sem sögðu:
1. Ákærði Pavlov. Ég bið um að fjandsamleg starfsemi verði útilokuð frá vitnisburði mínum, þar sem ég tók ekki þátt í slíkri starfsemi. Ástæðan fyrir ósigri vesturvígstöðvanna var það sem skráð var í vitnisburði mínum dagsettum 7. júlí 1941 og sú staðreynd að riffildeildir eru ófullnægjandi í baráttunni við stórar skriðdrekasveitir óvinarins. Fjöldi fótgönguliðadeilda mun ekki tryggja sigur á óvininum. Nauðsynlegt er að skipuleggja nýjar skriðdrekadeildir strax með nýju efni, sem tryggir sigur.
Kassar þoldu ekki högg þriggja vélrænna herdeilda óvinarins, þar sem hann hafði ekkert til að berjast gegn þeim.
Mér tókst ekki að skipuleggja stjórn og eftirlit með herliðinu á réttan hátt vegna skorts á nægilegum fjarskiptum. Ég hefði átt að heimta útvarpsstjóra frá Moskvu, en ég gerði það ekki.
Varðandi víggirt svæði. Ég skipulagði allt sem í mínu valdi stóð. En ég verð að segja að framkvæmd aðgerða ríkisstjórnarinnar hefur gengið hægt.
Ég bið ykkur að tilkynna ríkisstjórn okkar um að engin landráð eða svik hafi verið í sérflokki Vesturlanda. Allir unnu af mikilli spennu. Núna sitjum við í bryggjunni, ekki vegna þess að við frömdum glæpi á tímum hernaðaraðgerða, heldur vegna þess að við undirbjuggum okkur ekki nægilega vel fyrir þetta stríð á friðartímum.
2. Stefndi Klimovskikh. Ég var ekki meðlimur í samsærissamtökunum gegn Sovétríkjunum. Simonov og Batenin rægðu mig. Vitnisburður þeirra var skoðaður í miðstjórn og ef hann hefði verið trúverðugur hefði ég aldrei verið sendur í embætti skrifstofustjóra.
Ég viðurkenni sjálfan mig sekan um þau mistök sem ég gerði í starfi mínu bæði fyrir stríð og stríð, en vinsamlegast hafðu það í huga að þessi mistök í starfi mínu voru gerð án nokkurs illgjarns ásetnings.
Ég bið ykkur að tilkynna yfirstjórn Rauða hersins að í hernaðaraðgerðum verði æðstu herforingjarnir með hernum og leiðrétti ákveðin mistök á staðnum.
Ég bið þig að gefa mér kost á að bæta fyrir sekt mína frammi fyrir Föðurlandinu, og mun ég gefa allan styrk minn til heilla fyrir Föðurlandið.
3. Sakborningur Grigoriev. Fjarskiptastarfið var við mjög erfiðar aðstæður því óvinurinn veitti afgerandi áfalli og truflaði bæði síma- og símasamskipti.
Ég var aldrei glæpamaður fyrir Sovétríkin. Ég reyndi heiðarlega að gera skyldu mína, en ég gat ekki staðið við hana, vegna þess að ég hafði ekki hlutina til umráða. Ekki var hægt að virkja sveitirnar á réttum tíma og fjarskiptasveitir hershöfðingjans voru ekki virkjuðar á réttum tíma.
Ef mér bara gefst tækifæri er ég tilbúinn til að starfa í hvaða starfi sem er í þágu heimalands míns.
4. Ákærði Korobkov. Fjórði herinn var í rauninni ekki her, þar sem hann samanstóð af 4 herdeildum og nýstofnuðu herliði. Deildirnar mínar voru dreifðar yfir 150 km vegalengd. Ég gat ekki haldið aftur af framrás þriggja vélrænna herdeilda óvinarins, þar sem herlið mitt var óverulegt og engin liðsauki kom til mín.
Fyrstu tvo dagana eftir að stríðsreksturinn hófst gátu sveitir mínar ekki hreyft sig vegna mikils fjölda óvinaflugvéla. Bókstaflega hvert farartæki sem við áttum var skotið á af óvininum. Kraftarnir voru misjafnir. Óvinurinn var okkur æðri á allan hátt.
Það voru mistök í starfi mínu og ég bið ykkur að gefa mér tækifæri til að bæta fyrir mistök mín.
Dómstóllinn hætti á fundi, við heimkomuna þaðan sem forstjórinn kl. 15:20. tilkynnti dóminn og skýrði hinum dæmdu rétt þeirra til að biðja forsætisnefnd Æðsta Sovétríkjanna um náðun.
Klukkan 03:25 Dómsformaður lýsti því yfir að þinghaldi væri lokið.
Formaður: Herlögfræðingur V. Ulrich
Ritari - herlögfræðingur [A.] Mazur
Mið-Asía af FSB í Rússlandi.
Birt: "...eyðileggja Rússland vorið 1941." (A. Hitler, 31. júlí 1940): Skjöl frá leyniþjónustum Sovétríkjanna og Þýskalands. 1937-1945", Samgr. Yampolsky V.P. - M.; Kuchkovo sviði, 2008. – bls. 497-513.
28. Athugasemd frá yfirhershöfðingjanum til I.V. Stalín og V.M. Molotov nr. 103313/ss/ov
[ekki fyrr en 5. október 1940]
Sérstaklega mikilvægt
Leyndarmál
Aðeins í eigin persónu
Í einu eintaki
Ég skýri þér til samþykkis helstu niðurstöður af fyrirmælum þínum sem gefnir voru 5. október 1940 þegar þú veltir fyrir þér áætlunum um stefnumótandi dreifingu hersveita Sovétríkjanna fyrir árið 1941.
1. Stefnumótandi dreifing hersveita Sovétríkjanna á tveimur vígstöðvum (í vestri og í austri) ætti að teljast helsta.
Helsti óvinurinn og aðalleikhúsið í hernaðaraðgerðum er á Vesturlöndum, þannig að helstu herafla okkar ætti að vera einbeitt hér.
Í austri - að skipa slíkar hersveitir sem myndu ekki aðeins tryggja okkur stöðugleika ástandsins, heldur myndi gera okkur kleift að sigra japanska herliðið smátt og smátt á fyrsta tímabili stríðsins.
Hyljið restina af landamærum okkar með lágmarks herafla.
Í þessu sambandi, úr þeim sveitum sem nú eru tiltækar, skipa:
- til aðgerða á Vesturlandi (frá strönd Barentshafs að ströndum Svartahafs) - 142 rifflar, 7 vélknúnir rifflar, 16 skriðdreka- og 10 riddaradeildir, 15 skriðdrekasveitir og 159 flughersveitir;
- til aðgerða á Austurlandi - 24 rifflar, 4 vélknúnir rifflar, 2 skriðdreka- og 4 riddaradeildir, 8 skriðdrekasveitir og 43 flughersveitir;
- til aðgerða í Transkákasíu og Mið-Asíu og til að ná yfir önnur landamæri - 11 riffildeildir, 6 riddaraliðsdeildir, 2 skriðdrekasveitir og 27 flughersveitir (þar á meðal fyrir loftvarnir Moskvuborgar).
2. Á Vesturlöndum, hafa aðalhópinn sem hluta af suðvesturvígstöðvunum til þess að skera Þýskaland frá Balkanskaga með öflugu höggi í átt að Lublin og Krakow og lengra til Breslau á fyrsta stigi stríðsins, svipta það eru mikilvægustu efnahagslegar undirstöður þess og hafa afgerandi áhrif á Balkanskagann varðandi þátttöku þeirra í stríðinu.
Á sama tíma munu virkar aðgerðir norðvestur- og vesturvígstöðvanna festa þýska herinn í Austur-Prússlandi.
3. Til þess að efla enn frekar öfl á Vesturlöndum hefur alþýðuvarnarstjórinn:
a) þróa og tilkynna um aðgerðir til að mynda K.A. með því að nota núverandi starfsmannastig. - 18 skriðdrekasveitir, 20 stórskotaliðshersveitir með vélbyssu, sem nota þær síðarnefndu til að ná yfir landamærin og sérstaklega á meðan hersveitir og einn vélvæddur hersveit er samþjappaður. Stofnun ætti að vera lokið fyrir 1. maí 1941, að fullu útvegað efni fyrir 1. október 1941. Gerðu ráð fyrir dreifingaráætluninni til að mynda 2 fremstu víglínustjóra sem byggja á höfuðstöðvum Moskvu og Arkhangelsk-umdæmanna og 2 herstjórnir með aðsetur í höfuðstöðvunum af sérstökum herumdæmum Vestur- og Kyiv, með sendingu þessara stjórnenda á virkjunartímabilinu; á sama tíma að leggja fram hugleiðingar um endurskipulagningu núverandi riffildeildar, þannig að styrkur hennar verði 16.000 manns;
b) sjá til þess að fjörutíu og tvær (42) riffildeildir verði sendar á fyrsta mánuði stríðsins, með því að nota fjörutíu þeirra í vestri og tvær í austri;
c) gera þegar í stað ráðstafanir til að efla verkfræði norður- og norðvesturlandamæranna, þannig að í framtíðinni, vegna tilbúinna áreiðanlegra varnargarða, verði sleppt fleiri sveitum til að styrkja aðalhópinn í suðvesturhorninu;
d) við undirbúning hernaðaraðgerða á suðvesturhorninu ber að huga að uppbyggingu járnbrauta og uppbyggingu flugvalla.
Með hliðsjón af yfirburði hugsanlegs óvinar í flugi er talið nauðsynlegt að auka orrustuflugið í 20.000 flugvélar, til að mynda eitt hundrað flughersveitir til viðbótar árið 1941, þar af 60% sprengjuflugvélar og 40% orrustuflugvélar, með þeim öllum í notkun. vestrið.
4. Að teknu tilliti til þessara ráðstafana ætti að auka samsetningu herafla suðvesturvígstöðva í 80 riffildeildir, 5 vélknúnar riffildeildir, 11 skriðdrekadeildir, 7 riddaradeildir. deildir, 20 skriðdrekasveitir og 140 flughersveitir.
Að auki, í varaliði yfirstjórnarinnar ættu að vera að minnsta kosti 20 herdeildir á bak við vesturvígstöðvarnar - í Dvinsk, Polotsk, Minsk svæðinu og að minnsta kosti 23 örvar fyrir aftan suðvesturvígstöðina í Shepetovka, Proskurov, Berdichev svæðinu. deildir.
5. Áætlunin um stefnumótandi dreifingu á Vesturlandi með því að hersveitir suðvesturvígstöðvanna afhenda aðaláfallið ætti að teljast aðal. Nauðsynlegt er að viðurkenna að nauðsynlegt er að þróa samtímis áætlun um sendingu herliðs á Vesturlöndum með aðalhópnum sem hluta af vesturvígstöðvunum, með það að markmiði að sigra Þjóðverja í Austur-Prússlandi með viðleitni vestur- og Norðvesturvígstöðvum, og skilaði hjálparárás á Lublin með hersveitum suðvesturvígstöðva.
6. Samþykkja fyrirhugaðar hugleiðingar um úthlutun herliðs á Austurlandi. Meginverkefni hersveita austurvígstöðvanna (Trans-Baikal og Far Eastern Fronts) var að setja á fyrsta tímabil stríðsins, nýta sér yfirburði sína í tækni, sigra óvininn stykki fyrir stykki og ná norður og síðan suður Manchuria. Haltu undir öllum kringumstæðum Primorye fyrir sjálfan þig, í þeim tilgangi að styrkja 15. herinn með því að endurskipuleggja þriggja deilda riffilsveit frá Transbaikal-héraði og eina stórskotaliðsherdeild RGK frá 2. her í samsetningu þess; vorið 1941, stofna auk þess tvær aðskildar skriðdrekasveitir.
7. Samþykkja framlagðar athugasemdir um þróun einkarekinna dreifingaráætlana fyrir bardagaaðgerðir gegn Finnlandi, gegn Rúmeníu og gegn Tyrklandi.
8. Þróun allra áætlana um dreifingu og aðgerðir hermanna bæði í gegnum Alþýðumálaráðið og í gegnum Alþýðuráðið í sjóhernum ætti að vera lokið fyrir 1. maí 1941.
9. Skyldu járnbrautaráði Sovétríkjanna, með þátttöku fulltrúa varnarmálaráðs fólksins, að semja nýja lestaráætlun hersins fyrir 1. janúar 1941, sem tryggir flutning á frjálsum félagasamtökum í þeim fjárhæðum sem kveðið er á um með útsendingu. áætlanir.
10. Til þess að flýta fyrir samþjöppun hermanna, sendi járnbrautastjóri fólksins, félagi. Fyrir 1. desember 1940, Kaganovich L.M. að þróa og tilkynna áætlun um uppbyggingu járnbrauta í suðvesturhlutanum.
Alþýðumálaráðherra Sovétríkjanna
Marshal Sovétríkjanna (S. Timoshenko)
Yfirmaður herráðs K.A.
Hershöfðingi (K. Meretskov)
Handrit á bréfshaus: „Varnarmálastjóri Sovétríkjanna“. Það er engin samþykki undirskrift. Eiginhandaráritun.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, nr 242, bls. 84-90.
Birt: http://bdsa.ru/sovnarkom-1940-god/1530-134-103313-5-194
29. Skipun til höfuðstöðva Eystrasaltshersvæðisins til yfirmanna 8., 11. og 27. hersveita.
21. júní 1941 14:30
Frá og með kvöldi í kvöld, þar til annað verður tilkynnt, verður rafmagnsleysi komið á í varðstöðum og hersveitum. Útvega ökutækjum myrkvunarbúnað. Skipuleggðu vandlega stjórn á gæðum myrkvunar. Gefðu sérstaka athygli að ástandi felulitunar hermanna og eftirlitsaðferðum úr lofti.
Aðstoðarhersveitarforingi
Frá [norður-] 3. [vestur] f[ront] loftvörninni
KARLIN ofursti
Handrit.
TsAMO RF, f. 344, umsögn. 5564, d. 1, l. 62.
Útgefið: Military History Magazine. 1989. – Nr. 5. – Bls. 49.
30. Skipun frá yfirmanni 6. hers til yfirmanna 4. vélbúnaðar, 8. skriðdrekadeildar og 81. vélbyssudeildar.
20. júní 1941
Loftvarnardeildir ættu að vera kallaðar til baka frá Lvov-búðunum til myndatöku þeirra.
Við komu, settu verkefnið - að ná staðsetningu deildanna úr lofti.
Hver loftvarnarafhlaða ætti að hafa 0,25 bq á OP, loksins búin.
Opinn skot á erlendum flugvélum aðeins með leyfi frá yfirmanni hersins.
Til að skjóta í beinni á Lvov stórskotaliðssvæðinu eru loftvarnarskotalið send rafhlöðu fyrir rafhlöðu samkvæmt áætlun yfirmanns Lvov stórskotaliðasafnsins.
Skilaðu framkvæmdinni.
Yfirmaður 6. hersins
MUZYCHENKO hershöfðingi
Handrit.
TsAMO RF, f. 334, umsögn. 5307, d. 22, l. 197.
Útgefið: Military History Magazine. 1989. – Nr. 5. – Bls. 44.
31. Athugasemd frá herráði KOVO nr. A1-00209
[eigi síðar en 12. apríl 1941]
Leyndarmál
Sérstaklega mikilvægt
Fyrrverandi. Nr. 1
Byggingu neðanjarðarstjórnstöðvar í Tarnopol hefur ekki verið lokið. Tarnopol er lítil borg án náttúrulegrar loftþekju og er því mjög þægilegt skotmark fyrir loftárásir. Að auki getur nálægð þessa punkts við mest ógnaða hluta landamæranna (Sokal - Tarnopol 140 km og Chernovitsy - Tarnopol 170 km), með tiltölulega litlum óvinaárangri, á tímabilinu sem hylja aðgerð okkar, skapað óhagstæð skilyrði fyrir stöðug stjórn og eftirlit með hermönnum.
Á grundvelli þessara sjónarmiða óskar herráð héraðsins eftir leyfi til að staðsetja stjórnstöð hersveitarforingjans í Novograd-Volynsky í skjóltímann þar til neðanjarðarstjórnstöðin í Tarnopol verður tilbúin.
Í herkantónu þessarar borgar er herstjórnstöð í járnbentri steinsteypu, sem gerir henni kleift að hýsa herráðið, aðgerðadeildina og meginhluta fjarskiptamiðstöðvarinnar. Hægt er að nota kastalann í herbúðunum með góðum árangri til að hýsa restina af héraðsstjórninni. Núverandi garður og dreifð staðsetning herskála bæjarins gerir það kleift að grafa strax nauðsynlegan fjölda sprungna nálægt húsnæðinu til að skýla starfsfólki á meðan á loftárás stendur.
Ef um miklar loftárásir er að ræða er mögulegt að búa til varastjórnstöð í Gulsk (12 km suður [fara] - vestur [vestur] af Novograd-Volynsky), þar sem tvær neðanjarðarnámur Novograd-Volynsky UR geta verið notaðar til þessa Tilgangur. Hið síðarnefnda getur hýst herráðið, aðgerðahóp héraðshöfuðstöðvanna með yfirmönnum herdeilda, fækkað starfslið flughersins og fullkomna fjarskiptamiðstöð.
Herráðið telur að tilvist hagstæðra skilyrða til að staðsetja stjórnstöð í Novograd-Volynsky og dýpri staðsetning hennar frá ógnuðum hlutum landamæra ríkisins með góðum samskiptalínum við herinn muni að fullu tryggja óslitið stjórn og eftirlit með hermönnum við allar sveiflur. í fremstu víglínu.
Yfirmaður KOVO hermanna
Kirponos hershöfðingi
Meðlimur í herráði KOVO
Hersveitarstjóri Vashugin
Starfsmannastjóri KOVO
Hershöfðingi Purkaev
Vélritun á bréfshaus: „NGO USSR. Yfirmaður hersveitanna í Kyiv Special Military District." Það eru athugasemdir eftir G.K. Zhukov: „t. Vatutin. Útbúið kóðaða símskeyti með eftirfarandi innihaldi: Hafið aðaleftirlitsstöðina á Tarnopol svæðinu. Mér er sama um Novograd-Volynsky sem vara. Undirbúðu þig fyrir umskipti yfir í com. mgr. 12.04. '41" og N.F. Vatutina: „Persónulega til félaga Anisov. Búið. Leiðbeiningar hafa verið gefnar. 16.06. '41." Skjalið var prentað af Baghramyan ofursta.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, nr 261, bls. 24-25.
Birt: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1794-381-1-00209-12-1941
 
Brot úr bókinni „Fæðing Molotov-Ribbentrop sáttmálans (Tímabil. Atburðir. Fólk.)“
Frá höfundi
kynning
1933
1. Þýskaland í kjölfar Versalasamningsins
2. Genfarráðstefna um afvopnun 1932-1934.
3. Samkomulag og samvinnu („Fjögurra sáttmáli“)
1934
1. Pilsudski-Hitler sáttmálinn
2. Austursáttmáli
1935
1. Endurkoma Saar
2. Sköpun Wehrmacht
3. Sáttmálar Sovétríkjanna og Frakka og Sovétríkjanna og Tékkóslóvaka um gagnkvæma aðstoð
4. Ensk-þýskur siglingasamningur
1936
1. Hernám Rínarlausa svæðisins
2. Samningur gegn Komintern
1938
1. Anschluss frá Austurríki
2. München-samkomulagið
3. Yfirlýsingar um árásarleysi Þýskalands við Bretland og Frakkland
1939
1. Anschluss frá Tékklandi. Rúmenía og Eystrasaltslöndin
2. Samskipti Þjóðverja og Pólverja 1939
3. Tillögur Breta, Frakka og Sovétríkjanna um öryggi í Evrópu
4. Moskvuviðræður
5. London samningaviðræður
6. Samskipti Þjóðverja og Sovétríkjanna
7. Viðskipta- og efnahagstengsl Þýskalands og Sovétríkjanna 1940-1941.
8. Pólska stríðið
Niðurstaða
Skjöl
1939
6. Samskipti Þjóðverja og Sovétríkjanna
Til að skilja heildarmyndina af samskiptum Þýskalands og Sovétríkjanna verður að skipta þeim í tvo þætti:
- viðskipta- og lánatengsl;
- stjórnmálatengsl.
Þrátt fyrir pólitískar árekstra þróuðust viðskiptasambönd Sovétríkjanna og Þýskalands í stærri eða minni mælikvarða. Efnahagslega voru þessi lönd hugsanleg viðskiptalönd. Þýskaland þurfti hráefni fyrir iðnaðinn, við þær aðstæður að fyrst endurreisa hagkerfið sem eyðilagðist í borgarastyrjöldinni, og síðan upphaf iðnvæðingar, krafðist véla, búnaðar og tækni. Efnahags- og stjórnmálaástandið hafði í för með sér erfið verkefni fyrir Sovétríkin að skapa iðnað (heildar atvinnugreinar voru búnar til frá grunni) við aðstæður mikils rýmis og skorts á tækni og búnaði.
Þýskaland stóð frammi fyrir ekki síður erfiðum verkefnum. Ein þeirra, en langt frá því sú eina, var að leysa úr hráefnisbirgðum. Samkvæmt þýska vísindamanninum B. Müller-Hillebrand:
Fyrir hráefni var ósjálfstæði af innflutningi um 33%. Í málmvinnsluiðnaði var hlutfall neyslu innlends málmgrýti og neyslu innflutts málmgrýti gefið upp sem 1:3. Fyrir fjölda málma sem ekki eru járn var háð erlendum löndum mjög mikil; til dæmis, fyrir blý var það 50%, fyrir kopar - 70%, fyrir tini - 90%, fyrir ál (báxít) - 99%. Ávanabindingin var einnig mjög mikilvæg fyrir jarðolíur (65%), gúmmí (yfir 85%) og hráefni fyrir textíliðnaðinn (um 70%).
... Að auki, síðan 1938, byrjaði heimsmarkaðurinn að finna fyrir áhrifum fjölda takmarkandi aðgerða sem Bandaríkin og England gripu til í því skyni að koma í veg fyrir að Þýskaland keypti stefnumótandi hráefni.
Þökk sé umtalsvert betri gæðavísum þýska hernaðariðnaðarins samanborið við önnur völd, skapaðist útlit hugsjónaríkis þýska hersins á friðartímum. Í raun og veru var Þýskaland hins vegar ekki reiðubúið til að berjast með farsælum hætti í langri stríði við stórveldi sem höfðu yfirburði hernaðarlega og efnahagslegra möguleika. 90
Ástæður efnahagslegra samskipta Þýskalands og Sovétríkjanna voru meira en alvarlegar. Hvor aðili hafði áhuga á þessu.
__________________________________________
Stutt upplýsingar
Viðskiptatengsl Sovétríkjanna og Þýskalands á 20. og 30. áratugnum.
Pólitísk og efnahagsleg samskipti Þýskalands og RSFSR eftir stríð hófust með samningnum sem undirritaður var 16. apríl 1922 í Rapallo. Báðir aðilar komu aftur á diplómatískum samskiptum, afsaluðu sér algjörlega öllum hernaðar- og hernaðartjónum og herkostnaði sem stofnað var til. Samkvæmt samkomulaginu viðurkenndi Þýskaland þjóðnýtingu allra þýskra einka- og ríkiseigna í RSFSR og felldu einnig niður allar skuldir keisara. Að auki var með samningnum innleidd meginreglan um að þjóðin væri mest kjörin í viðskiptasamskiptum Þýskalands og RSFSR (þá Sovétríkjanna).
Þann 12. október 1925 var fyrsti þýsk-sovéska viðskiptasamningurinn undirritaður, sem gerði það mögulegt að mynda viðskiptatengsl milli landanna tveggja á samningsgrundvelli. Reichsmark var stofnað sem peningaeining í þýsk-sovéskum landnemabyggðum. Sovétríkin, í gegnum viðskiptanefnd sína í Berlín, fengu lán til að leggja sovéskar pantanir í Þýskalandi. Útflutningur Þjóðverja til Sovétríkjanna jókst stöðugt.
Fulltrúar þýsku og sovésku sendinefndarinnar í Rapallo árið 1922. Í miðjunni eru Karl Joseph Wirth og Georgy Chicherin.
Sama 1925 veitti Þýskaland Sovétríkjunum skammtímalán upp á 100 milljónir Reichsmark í apríl 1926, Þýskaland opnaði lánalínu fyrir Sovétríkin að upphæð 300 milljónir Reichsmarks til 4 ára. Árið 1931 veitti Þýskaland aftur Sovétríkjunum lán (tengt búnaðarkaupum) að upphæð 300 milljónir Reichsmarks og til 21 mánaðar. Heildarfjárhæð lántöku náðist á árunum 1925-1931. 700 milljónir Reichsmarks.
Við upphaf kreppunnar miklu jukust viðskipti milli Þýskalands og Sovétríkjanna aðeins. Þetta er meðal annars vegna iðnvæðingarinnar sem hófst í Sovétríkjunum. Þannig að árið 1930 voru þýskar vörur fyrir 430,6 milljónir Reichsmarks fluttar til Sovétríkjanna og vörur fyrir 436,5 milljónir Reichsmark fluttar til Þýskalands. Og 1931 varð metár í sögu viðskiptaveltu Sovétríkjanna og Þýskalands - hún nam 1.066 milljónum Reichsmarks (þar af var útflutningur til Þýskalands 303,5 milljónir Reichsmarks og innflutningur til Sovétríkjanna 762,7 milljónir Reichsmarks).
Eftir: Hehn, Paul N.
Af ýmsum ástæðum minnkaði heildarvelta Sovétríkjanna og Þýskalands árið 1932 í 896,7 milljónir Reichsmarks. Þar af nam útflutningur Sovétríkjanna til Þýskalands aðeins 270,9 milljónum Reichsmarks. Og árið 1933 minnkaði viðskiptavelta almennt um næstum helming í 476,2 milljónir Reichsmarks (282,2 milljónir Reichsmarks innflutningur og 194 milljónir Reichsmarks útflutningur frá Sovétríkjunum).
Þegar Þjóðernissósíalistaflokkurinn komst til valda í Þýskalandi versnuðu stjórnmálasamskipti við Sovétríkin mjög. Þetta endurspeglaðist í viðskiptaveltu landanna tveggja, sem byrjaði árið 1935 að fara niður fyrir viðskiptaveltu Bandaríkjanna, Bretlands og jafnvel landa eins og Belgíu og Hollands.
Samkvæmt framkomnum gögnum er stöðug samdráttur í viðskiptaveltu milli Sovétríkjanna og Þýskalands (árið 1938 nálgaðist hún í raun magn viðskiptaveltu milli Þýskalands og Lettlands). Einnig er vert að benda á aukningu í veltu í viðskiptum milli Þýskalands og Póllands (við Danzig) á árunum 1937-1938. Jafnvel í tengslum við versnandi samskipti árið 1939, jók Pólland umfang viðskipta við Þýskaland.
Í tengslum við að koma á hernaðarframleiðslu í Þýskalandi jókst hráefnisskortur. Af gagnkvæmum hagsmunum aðila undirrituðu Þýskaland og Sovétríkin lánasamning þann 4. apríl 1935. Þar að auki hindraði pólitískur ágreiningur þetta alls ekki. Samningurinn hét „Fjórða lánaaðgerðin. Sérstök viðskipti 1935." Samkvæmt þessum samningi var Sovétríkjunum veitt lán að upphæð 200 milljónir Reichsmark. Hægt var að nota lánið til kaupa á þýskum vörum til 30. júní 1937. Pantanir voru meðal annars búnaður fyrir verksmiðjur, rafmagnsvörur, vélar, tæki fyrir olíu- og efnaiðnað, rannsóknarstofutæki og farartæki. Þetta innihélt einnig tækniaðstoð. Lánið var veitt á 5% vöxtum og átti að hefjast greiðslur eftir fimm ár. Lánið átti að vera endurgreitt frá 1940 til 1943 (fyrir 22. júní 1941 voru Sovétríkin ekki byrjuð að endurgreiða þetta lán og það var eðlilega afskrifað þegar stríðið braust út). Af lánasjóðunum notuðu Sovétríkin aðeins 151 milljón Reichsmarks.
Þýskaland hefur reynt að semja um nýjan viðskiptasamning. Slíkur samningur var gerður 1. mars 1938. Gert var ráð fyrir að efri mörk verslunarveltu yrðu á árunum 1934-1935. Fyrir suma hluti jukust birgðir. Þann 19. desember 1938 var samningur þessi framlengdur um eitt ár. Auk þess voru samningaviðræður haldnar með hléum um nýtt lán til Sovétríkjanna. En samt, þessir samningar endurlífguðu viðskiptatengsl milli landanna ekki mjög. Þó viðskipti milli Sovétríkjanna og Þýskalands hafi ekki hætt.
__________________________________________
Þannig að viðskiptasambönd voru línan þar sem samskiptum Þjóðverja og Sovétríkjanna var stöðugt viðhaldið. Með hernámi Tékklands af Þýskalandi urðu þessi samskipti enn harðari og flóknari. Staðreyndin er sú að árið 1935 úthlutaði Tékkóslóvakía lán til Sovétríkjanna til að panta vörur frá Skoda hernaðarverksmiðjum sínum. Að auki gerðu Sovétríkin samninga við Skoda um að framkvæma ákveðin verk. Með hernámi Tékklands fóru Þjóðverjar að skapa hindranir í framkvæmd kaupanna, þrátt fyrir að Hitler hafi gefið út tilskipun 22. mars sem staðfesti gildi gömlu sáttmála Tékkóslóvakíu. Í þessu sambandi gaf Litvinov 5. apríl 1939 fyrirmæli til fulltrúa Sovétríkjanna í Þýskalandi A. Merekalov (127):
Gen. Barkhausen, fulltrúi þýska herstjórnarinnar, hindrar framkvæmd Skoda-fyrirtækisins í Tékkóslóvakíu á tveimur samningum okkar dagsettum 6. apríl 1938 um framleiðslu á frumgerðum og teikningum af stórskotaliðskerfum og samningnum um smíðar stórskotaliðskerfa frá 20. júní sl. 1938, og leyfir heldur ekki umboð okkar verkfræðinga til verksmiðja. Á sama tíma, gen. Barkhausen hindrar okkur í að afhenda tvær loftvarnarbyssur og stórskotaliðsskotabúnað sem þegar er framleiddur samkvæmt samningnum.
Hafðu samband við utanríkisráðuneytið og krefjast tafarlausra fyrirmæla um að stöðva slíkar aðgerðir sem koma í veg fyrir að Skoda uppfylli skyldur sínar samkvæmt nefndum samningum, en í samræmi við þá innheimtum við fyrirframgreiðslur og reglubundnar greiðslur.
Þann 18. apríl ávarpaði A. Merekalov E. Weizsäcker (ríkisráðherra þýska utanríkisráðuneytisins) um þetta mál (128):
Eftir að hafa hafnað tilraun Weizsäckers til að færa málið á vettvang viðskiptasamskipta milli viðskiptaráðsins og Skoda, með vísan til beinna íhlutunar þýskra hermálayfirvalda, bað ég um að útrýma frávikunum og tryggja að Skoda uppfyllti skyldur sínar. Eftir að hafa lýst þeirri hugmynd að þessar ráðstafanir væru tímabundnar, lofaði Weizsäcker að kynna sér spurninguna og svara, og tók fram í gríni: hvernig er hægt að gefa upp byssurnar þegar spurningin snýst um loftsáttmála.
En á sama tíma sagði E. Weizsäcker A. Merekalov (128):
Þýskaland hefur grundvallarpólitískan ágreining við Sovétríkin. Samt vill hún þróa efnahagsleg samskipti við hann.
Orð E. Weizsäcker eru mjög afhjúpandi. Sovétríkin og Þýskaland voru áfram hugsanlegir efnahagsaðilar, þrátt fyrir allar pólitískar mótsagnir.
Þann 3. maí tók V. Molotov af hólmi Litvinov sem alþýðustjóra utanríkismálaráðsins. Margar erlendar ríkisstjórnir litu á þetta sem frávik frá þeirri stefnu um sameiginlegt öryggismál sem Litvinov hafði fylgt. Þjóðverjar sáu þetta einnig sem tækifæri til að sannfæra Sovétríkin um að taka afstöðu sem þeim væri viðunandi. En skjöl og samningaviðræður staðfesta að leiðbeiningarnar sem Litvinov setti (þó það sé betra að segja að þetta hafi verið ákvörðun sovéskra stjórnvalda, en ekki Litvinov sérstaklega) héldu áfram. Nú var V. Molotov að semja við Breta og Frakka um að gera sameiginlegan samning. Þessu er lýst í fyrri köflum. Þannig að almenn hegðun Sovétríkjanna í utanríkisstefnu hefur verið varðveitt.
Á sama tíma opna allar breytingar á yfirmanni utanríkismálasviðs hugsanlega glugga nýrra tækifæra. Þjóðverjar töldu að slíkur tækifærisgluggi hefði opnast fyrir þá með komu V. Molotovs. Úr bréfi frá G. Astakhov (Sovétríkjunum Chargé d'Affaires í Þýskalandi) til V. Molotov 6. maí (129):
Hvað Þjóðverja varðar, án þess að leyna áhuga sínum á breytingunni sem hefur átt sér stað og reyna, aðallega með því að velja tilvitnanir úr ensk-frönskum blöðum og bréfaskriftum frá London og París, að skapa hugmynd um líkurnar á stefnubreytingu okkar í frv. skilningi sem þeir þrá (fráhvarf frá sameiginlegu öryggi o.s.frv.) .), forðast þeir, með nokkrum undantekningum, frá beinu mati og kjósa að takmarka sig við framsetningu staðreyndagagna (stundum uppdiktuð), sett fram á nokkuð tiltölulega hátt. rétt form.
Ævisaga þín var gefin ágætlega (að sjálfsögðu fyrir staðbundnar aðstæður) í hinu opinbera Völkischer Beobachter, sem og skilaboð um afnám ritskoðunar á incors. Yfirleitt eru öll skilaboð um okkur send hér að viðbættri grófri misnotkun, sem að þessu sinni sleppur blaðamenn frá að gera. En enn sem komið er gefur þetta allt auðvitað ekki tilefni til neinna víðtækra ályktana.
Degi fyrr, 5. maí, bauð yfirmaður deildar efnahagsstefnu í Austur-Evrópu í þýska utanríkisráðuneytinu, K. Schnurre, fulltrúum A. Merekalov í ráðuneytið. (130):
Hann bauð mér á skrifstofu Schnurre og sagði að í samræmi við athugasemd okkar um samninga milli verslunarráðsins í Prag og Skoda-verksmiðjunnar telji þýsk stjórnvöld að þessir samningar verði að uppfylla. Viðeigandi fyrirmæli voru gefin til hermálayfirvalda og Skoda verksmiðjunnar. Hann biður mig um að vekja athygli á þessu og fullvissa þig um að engar hindranir séu fyrir hendi við að félagið geti staðið við skuldbindingar sínar héðan í frá.
Vandamálið með sovéskar skipanir til Skoda verksmiðjunnar var leyst, „leiðbeiningar voru gefnar heryfirvöldum og Skoda verksmiðjunni. Hvað kom í veg fyrir að þetta væri gert fyrr (enda 17. apríl lofaði þýska hliðin að laga stöðuna)? Það er ljóst að þetta var pólitískt skref.
Í tengslum við innlimun Tékklands við Þýskaland þurfti að endurskipuleggja sovéska viðskiptanefndina sem staðsett var þar. Hernaðarlegt og efnahagslegt samstarf við Tékkland var mjög mikilvægt fyrir Sovétríkin. Tékkneska her-iðnaðarsamstæðan gerði Sovétríkjunum kleift að afla nýrrar hernaðartækni sem þeir þurftu. Þýzka hliðinni var kynnt tillaga um að endurskipuleggja viðskiptanefndina í Prag í útibú frá viðskiptanefndinni í Berlín. Á sama tíma var haldið áfram öllum réttindum sem kveðið var á um í viðskiptasamningi Sovétríkjanna og Tékkóslóvakíu frá 1935. K. Schnurre hitti G. Astakhov 15. maí og lofaði að koma sovéskum tillögum á framfæri við æðri yfirvöld og sagði að „málið yrði leyst á jákvæðan hátt“.
1. A. Merekalov fulltrúi Sovétríkjanna í Þýskalandi 1938-1939. 2. G. Astakhov, málefnakæra Sovétríkjanna í Þýskalandi 1937-1939. 3. A. Shkvartsev, fulltrúi Sovétríkjanna í Þýskalandi 1939-1940.
Síðan K. Schnurre (131):
Snertir efnið um að bæta samskipti Sovétríkjanna og Þjóðverja. Til að bregðast við ummælum mínum um að þrátt fyrir að viðurkenna breyttan tón blaðsins til hins betra, höfum við enn engin gögn til að tala um róttæka stefnubreytingu í Þýskalandi, byrjar Schnurre að fullvissa sig um að Þýskaland sé ekki með neinar árásargjarnar vonir í garð þjóðarinnar. Sovétríkin og spyr hvað þurfi til til að eyða vantrausti okkar. Ég svara því að það sé á valdi [þýskra] stjórnvalda að skapa annað andrúmsloft í samskiptum, en við skorumst aldrei undan möguleikum á úrbótum ef hin hliðin sýnir slíkan vilja.
Svo, 15. maí 1939, fór þýska hliðin í fyrsta skipti (ég fann engin önnur skjöl) að tala um að bæta samskipti Þýskalands og Sovétríkjanna. Það var Þýskaland sem hóf að bæta samskipti við Sovétríkin. Augljóslega var lausnin á vandamálunum með sovéskar pantanir fyrir Skoda ráðist af einmitt þessari löngun. Tónninn í þýsku blöðunum varðandi Sovétríkin tók að breytast - maí 1939. Þetta er aðeins hægt samkvæmt skipunum að ofan. Eins og G. Astakhov sagði K. Schnurre, „að skapa öðruvísi andrúmsloft í samskiptum veltur á þýsku hliðinni.
Þýska hliðin reyndi nú að bæta samskiptin við Sovétríkin. Hvernig er hægt að útskýra þetta? Hvað er vitað um ástandið í Þýskalandi:
– Pólland hélt áfram í málefnum Danzig og utanlandsveginn um pólska ganginn (26. mars svaraði Pólland neikvætt við tillögum Þjóðverja);
– Þann 3. apríl hóf Þýskaland að undirbúa hernaðarlausn á pólska málinu. Dagsetningin sem herinn var tilbúinn til árásar var 1. september 1939;
– Frakkland og Stóra-Bretland veittu pólska ríkinu ábyrgðir 31. mars. Þetta þýðir að fyrir Þýskaland gæti stríðið hafist á tveimur vígstöðvum.
Þjóðverjar voru áhyggjufullir að komast að því hvort Frakkland og Stóra-Bretland myndu leggjast gegn því. Þetta mun ákvarða hverjum á að einbeita aðalöflunum á móti. Ákveðnar aðgerðir Frakka og Breta hefðu komið í veg fyrir yfirgang Þjóðverja. Í samningaviðræðum ensk-frönsku höfuðstöðvanna vorið 1939 var ákveðið að ef til stríðs kæmi myndu Stóra-Bretland og Frakkland á fyrsta stigi þess takmarka sig við efnahagsráðstafanir gegn Þýskalandi, þ.e. Þó þjóðarhagsmunir Frakka kröfðust tafarlausra aðgerða gegn veikari hluta þýsku hersveitanna, sem skorti skriðdreka og flestar flugvélar. Þar af leiðandi, eftir að hafa gefist upp á öllum raunverulegum bandamönnum sínum, neyddust Frakkar til að berjast gegn Þýskalandi einn á einn og á eigin yfirráðasvæði.
Þýskaland vissi um áætlanir bandamanna frá því að það skipulagði aðalárásina á Pólland. Þýskaland fékk að gera Pólland að héraði sínu. En yfirráðasvæði Póllands innihélt lönd í vesturhluta Úkraínu og Hvíta-Rússlands sem Sovétríkin gera tilkall til. Hernám þessara svæða skapaði hugsanlega átök milli Þýskalands og Sovétríkjanna.
Þýskaland hefði rústað Póllandi, það efaðist enginn um það. En spurningin var: hvað næst? Þýskaland er nú þegar staðsett á milli Frakklands og Sovétríkjanna. Ef Þýskaland ákveður að beina verkfalli gegn vesturveldunum, þá er nauðsynlegt að leysa umdeild mál við Sovétríkin. En í þessu tilfelli er nauðsynlegt að ná samkomulagi við Sovétríkin um pólsk landsvæði. Og ekki bara fyrir þá. Slíkur samningur krafðist verulega úrbóta í samskiptum Þjóðverja og Sovétríkjanna. Grunnurinn að því voru efnahagsleg samskipti.
Þýskaland byrjaði að kynna málið um að bæta samskiptin í gegnum sendiherra sinn í Sovétríkjunum. Þann 28. júní sagði F. Schulenburg í samtali við V. Molotov (132):
Að þýsk stjórnvöld vilji ekki aðeins eðlilegt ástand, heldur einnig bætt samskipti sín við Sovétríkin. Hann bætti ennfremur við að þessi yfirlýsing, sem hann gaf fyrir hönd Ribbentrop, hafi hlotið samþykki Hitlers.
Hitler samþykkti persónulega að bæta samskipti Þjóðverja og Sovétríkjanna. Og allir þessir atburðir gerðust að frumkvæði hans. Þetta snýst um spurninguna um hver hafi verið frumkvöðull að árásarleysissáttmála Þýskalands og Sovétríkjanna. Upphafsmaðurinn var Þýskaland, skjölin sýna þetta glögglega (ég mæli með að lesa skjölin sem vitnað er í hér í heild sinni - skjölin eru gefin aftast í bókinni).
Það var erfitt að bæta samskipti Þjóðverja og Sovétríkjanna. Of mikill „misskilningur“ hefur safnast upp. Það eru fjölmargar árásir í þýsku blöðunum, and-Komintern-sáttmálanum, þýski herinn inn í Eystrasaltslöndin og stöðugar árásargjarnar yfirlýsingar nasistaelítu gegn Sovétríkjunum.
V. Schulenburg fullvissaði V. Molotov um að Þýskaland hefði engar árásargjarnar áætlanir í garð Sovétríkjanna, að and-Komintern-sáttmálanum væri beint gegn Stóra-Bretlandi (hvernig?) og að sáttmálar við Eystrasaltslöndin væru „ókeypis framlag til friðar“. (áhugavert orðalag). (132):
Þegar ég spurði hvernig sendiherrann ímyndaði sér möguleikana á að bæta samskipti Þýskalands og Sovétríkjanna svaraði Schulenburg að við yrðum að nýta hvert tækifæri til að eyða erfiðleikum á leiðinni til að bæta samskiptin.
Í samtalinu spurði V. Molotov þýska hliðina hvernig þeir ímynduðu sér að bæta samskiptin. (132):
Í lok samtalsins bað Schulenburg aftur um að „stjórna“ blöðum okkar, þar sem þýska blöðin voru að sögn þegar að hegða sér nokkuð hóflega í tengslum við Sovétríkin.
Þann 26. júlí var K. Schnurre hreinskilnari við G. Astakhov og benti á kosti þess að bæta samskipti bæði Þýskalands og Sovétríkjanna (133):
Ég spurði Schnurre hvort hann væri alveg viss um að allt ofangreint væri ekki aðeins hans persónulega sjónarhorn, heldur endurspeglaði tilfinningar æðri sviða.
Heldurðu virkilega, svaraði hann, að ég myndi segja þér þetta allt án beinna fyrirmæla að ofan? Hann lagði enn fremur áherslu á að þetta væri einmitt sjónarmið Ribbentrops, sem þekkir nákvæmlega hugsanir Fuhrersins.
Til að bregðast við athugasemd minni um að við séum ekki viss um að fyrirhuguð breyting á stefnu Þýskalands sé alvarleg, ekki tækifærisvæn og reiknuð til lengri tíma, svaraði Sh [nurre]:
— Segðu mér, hvaða sannanir viltu? Við erum reiðubúin til að sanna í reynd að við getum náð samkomulagi um hvaða mál sem er og gefið allar tryggingar. Við getum ekki ímyndað okkur að það væri hagkvæmt fyrir Sovétríkin að taka málstað Englands og Póllands, á meðan það er öll tækifæri til að komast að samkomulagi við okkur. Ef Sovétstjórnin hefur löngun til að tala alvarlega um þetta efni, þá geturðu heyrt slíka yfirlýsingu ekki aðeins frá mér, heldur frá miklu hærra settum embættismönnum.
Sem svar við minnst á útrás Þjóðverja til Eystrasaltsríkjanna og Rúmeníu sagði Sh [nurre]:
– Starfsemi okkar í þessum löndum brýtur ekki á neinn hátt gegn hagsmunum þínum. Hins vegar, ef það kæmi að alvarlegum samtölum, þá fullyrði ég að við myndum mæta Sovétríkjunum á miðri leið í þessum málum. Eystrasaltið ætti að okkar mati að vera sameiginlegt. Hvað Eystrasaltslöndin varðar sérstaklega, þá erum við tilbúin að haga okkur gagnvart þeim á sama hátt og gagnvart Úkraínu. Við hættum algjörlega við allar árásir á Úkraínu (að undanskildum þeim hlutum sem áður voru hluti af Austurríki-Ungverjalandi, þar sem ástandið er óljóst). Enn auðveldara væri að ná samkomulagi varðandi Pólland...
Þar sem ég fann að samtalið væri farið að ganga of langt sneri ég því að almennari umræðuefnum, þar sem ég talaði um vonir Þjóðverja til Úkraínu og Rússlands almennt, sem settar voru fram í Mein Kampf, þar sem talið er að England sé bandamaður Þýskalands.
– Führerinn er ekki þrjóskur, en hann tekur fullkomlega tillit til allra breytinga á ástandinu í heiminum. Bókin var skrifuð fyrir 16 árum við allt aðrar aðstæður. Nú hugsar Fuhrer öðruvísi. Helsti óvinurinn núna er England. Einkum skapaðist alveg nýtt ástand í Austur-Evrópu vegna hruns þýsk-pólskrar vináttu.
Ég vakti máls á Japan og sagði að mér væri ekki alveg ljóst hvers vegna Þýskaland samþykkti vináttu við Japan, þrátt fyrir að Kína hafi rúman markað og mikla hráefnisforða sem Þýskaland þarfnast, en vinátta við Japan líka. eins og með Ítalíu, mun ekki gefa neitt efnahagslega dýrmætt til Þýskalands.
Schnurre svaraði þessu mjög treglega, eins og hann væri að gera það ljóst að spurningin mín lenti á sárum punkti.
- Vinátta við Japan er staðreynd. En við teljum að þetta sé ekki hindrun fyrir því að koma á vinsamlegum samskiptum Sovétríkjanna og Þýskalands. Þar að auki sýnist okkur að samskipti Sovétríkjanna og Japans geti einnig breyst til hins betra.
Ég vitna sérstaklega í svo stóra útdrátt úr skjölum svo allir geti dæmt atburðina sem eiga sér stað út frá ákveðnum skjölum sem endurspegla sjálfan tíðarandann. Þýskaland var reiðubúið að koma sér saman um öll mál og veita allar tryggingar. Þetta gefur til kynna mikinn áhuga þess á hugsanlegum samningi við Sovétríkin. Í þágu samkomulags var Þýskaland tilbúið til að brjóta gegn Komintern-sáttmálanum við Japan (aðilar samþykktu að semja ekki við Sovétríkin). Með þessum samningi kom Þýskaland í raun í stað bandamanns síns Japans, sem á þeirri stundu stundaði allsherjar stríð við Khalkhin Gol.
– – Lok útdráttar – –
Tenglar
[1] 1941 – lærdómur og ályktanir. – M.: Voenizdat, 1992. – Bls. 52-53.
[2] Halder F. Stríðsdagbók. Dagskrár yfirmanns landhersins 1939-1942. – M.: Voenizdat, 1968-1971
[3] Fékk G. Skriðdrekarekstur. – M.: Voenizdat, 1961. – Bls. 33-34.
[4] Halder F. Stríðsdagbók. Dagskrár yfirmanns landhersins 1939-1942. – M.: Herforlagið, 1968-1971.
[5] Fékk G. Skriðdrekaaðgerðir. – M.: Voenizdat, 1961. – Bls. 33-34.
[6] Manstein E. Töpuðu sigra. / Samb. S. Pereslegin, R. Ismailov. – M.: ACT; Pétursborg Terra Fantastica, 1999. – bls. 161-164.
[7] Halder F. Stríðsdagbók. Dagskrár yfirmanns landhersins 1939-1942. – M.: Herforlagið, 1968-1971.
[8] AP RF, f. 3, op. 64. d. 675, bls. 21-30.; http://bdsa.ru/sovnarkom-1940-year/1568-171-12-1940
[9] 1941: Í 2 bókum. / Samb. L. E. Reshin og fleiri; Ed. V.P. Naumova; Inngangur gr. acad. A.N.Yakovleva. – M.: International Foundation “Democracy”, 1998. – Bls. 500.
[10] https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_de&dokument=0009_bar&l=ru&object=translation
[11] 1941. – M.: MF „Lýðræði“, 1998. – Bls. 484-498. Skjalið hafði eftirfarandi titil: „Athugasemd frá starfsmannastjóra KOVO um ákvörðun herráðs suðvesturvígstöðvanna um dreifingaráætlun fyrir 1940“; TsAMO RF f. 16, op. 2951, d. 239, l..244-277. Staðfest afrit. Skjalið var birt sem ekkert númer og engin dagsetning (í stað dagsetningar var tekið fram að „ekki síðar en desember 1940“).
[12] Anfilov V. A. Against history // Nezavisimaya Gazeta, – 2000 (27. janúar). – Nr 14; Svetlishin N.A. Brött örlagaþrep. – Khabarovsk: 1992 – Bls. 57-58.
[13] Anfilov V. A. Against history // Nezavisimaya Gazeta, – 2000 (27. janúar). – Nr. 14.
[14] http://www.universalinternetlibrary.ru/book/69700/chitat_knigu.shtml
[15] Hersögutímarit. – 1989. – Nr. 3. – Bls. 64-65.
[16] Sama, bls. 64-65.
[17] Hersögutímarit. – 1989. – Nr. 3. – Bls. 64-65.
[18] Sama, bls. 64-65.
[19] Manstein E. Töpuðu sigra. / Samb. S. Pereslegin, R. Ismailov. – M.: ACT; Pétursborg Terra Fantastica, 1999. – Bls. 185.
[20] Sama, bls. 186-187.
[21] 1941: Í 2 bókum. Bók 2 – M.: International Foundation “Democracy”, 1998. – Bls. 501.
[22] Halder F. Stríðsdagbók. Dagskrár yfirmanns landhersins 1939-1942. – M.: Voenizdat, 1968-1971
[23] Chuev F.A. "Hundrað og fjörutíu samtöl við Molotov: Úr dagbók F. Chuev." – M.: TERRA, 1991 – Bls. 22.
[24] http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-year/2014-599-21-1941
[25] "...eyðileggðu Rússland vorið 1941." (A. Hitler, 31. júlí 1940): Skjöl frá leyniþjónustum Sovétríkjanna og Þýskalands. 1937-1945", Samgr. Yampolsky V.P. - M.; Kuchkovo sviði, 2008. – Bls. 517-518; http://bdsa.ru/persons-adopted-by-Stalin/1926-1941-1105
[26] Ég skrifa eingöngu eftir minni... Foringjar Rauða hersins um stórslys á fyrstu dögum Þjóðræknisstríðsins mikla: Í 2 bindum 2. bindi./ Comp., höfundur. formáli, athugasemd og biogr. ritgerðir eftir S. L. Chekunov. – M.: Rússneski sjóðurinn til að efla menntun og vísindi. Dmitry Pozharsky University, 2017. – (minningar M. Purkaev); TsAMO RF f. 15, op. 178612, nr 44, l. 198-209.
[27] Skylda Rokossovsky K.K. – M.: Voenizdat, 1997. – Bls.32.
[28] Ályktun ráðherraráðs Sovétríkjanna nr. 664 frá 26. mars 1946 // Izvestia. 1946. 27. mars.
[29] Reynsla af sovéskri læknisfræði í ættjarðarstríðinu mikla 1941-1945: Í 35 bindum M., 1949-1955.
[30] Ég skrifa eingöngu eftir minni... Foringjar Rauða hersins um stórslys á fyrstu dögum Þjóðræknisstríðsins mikla: Í 2 bindum 1. bindi. / Comp., höfundur. formáli, athugasemd og biogr. ritgerðir eftir S. L. Chekunov. – M.: Rússneski sjóðurinn til að efla menntun og vísindi. Dmitry Pozharsky University, 2017. – Bls. 6.; TsAMO RF, f. 15. op. 178612. d. 28. l. 159.; TsAMO RF, f. 15. op. 178612. d. 28. l. 161.
[31] Ég skrifa eingöngu eftir minni... Foringjar Rauða hersins um stórslys á fyrstu dögum Þjóðræknisstríðsins mikla: Í 2 bindum 1. bindi. / Comp., höfundur. formáli, athugasemd og biogr. ritgerðir eftir S. L. Chekunov. – M.: Rússneski sjóðurinn til að efla menntun og vísindi. Dmitry Pozharsky University, 2017. – Bls. 7.; TsAMO RF f. 15. op. 178612. d. 45. l. 54.
[32] Sama, S. 9.; TsAMO RF f. 15. op. 178612. d. 45. l. 62-88.
[33] Stefnumótandi yfirlit yfir ættjarðarstríðið mikla 1941-1945. – M.: Voenizdat, 1961.
[34] TsAMO RF F. 15. Op. 977441. D. 2, 3.
[35] Hersögutímarit. – 1989. – Nr. 3. – Bls. 62-69; Nr. 5. – Bls 23-30.
[36] Ég er að skrifa eingöngu eftir minni... Foringjar Rauða hersins um hörmungar fyrstu daga þjóðræknisstríðsins mikla: Í 2 bindum / Comp., höfundur. formáli, athugasemd og biogr. ritgerðir eftir S. L. Chekunov. – M.: Rússneski sjóðurinn til að efla menntun og vísindi. Dmitry Pozharsky háskólinn, 2017.
[37] 1941 – lærdómur og ályktanir. – M.: Herforlagið – 1992. – 19. viðauki.
[38] Ég skrifa eingöngu eftir minni... Foringjar Rauða hersins um stórslys á fyrstu dögum Þjóðræknisstríðsins mikla: Í 2 bindum. 2. bindi./ Comp., höfundur. formáli, athugasemd og biogr. ritgerðir eftir S. L. Chekunov. – M.: Rússneski sjóðurinn til að efla menntun og vísindi. Dmitry Pozharsky University, 2017. – (minningar V. Simvolokov); TsAMO RF f. 15, op. 178612, nr 44, l. 58-63.
[39] Ég skrifa eingöngu eftir minni... Foringjar Rauða hersins um stórslys á fyrstu dögum Þjóðræknisstríðsins mikla: Í 2 bindum 1. bindi./ Comp., höfundur. formáli, athugasemd og biogr. ritgerðir eftir S. L. Chekunov. – M.: Rússneski sjóðurinn til að efla menntun og vísindi. Dmitry Pozharsky University, 2017. – (minningar um P. Afanasyev).
[40] https://lenta.ru/articles/2015/08/08/aviationwar/
[41] Manstein E. Töpuðu sigra. / Samb. S. Pereslegin, R. Ismailov. – M.: ACT; Pétursborg Terra Fantastica, 1999. – Bls. 185.
[42] Halder F. Stríðsdagbók. Dagskrár yfirmanns landhersins 1939-1942. – M.: Voenizdat, 1968-1971
[43] Manstein E. Töpuðu sigra. / Samb. S. Pereslegin, R. Ismailov. – M.: ACT; Pétursborg Terra Fantastica, 1999. – Bls. 186.
[44] 1941: Í 2 bókum. Bók 1./ Samgr. L. E. Reshin og fleiri; Ed. V.P. Naumova; Inngangur gr. acad. A.N.Yakovleva. – M.: International Foundation “Democracy”, 1998. – Bls. 433
[45] Sama.
[46] Guderian G. Memoirs of a Soldier. – Smolensk: Rusich, 1999. – Bls. 208.
[47] Sama, bls. 408-416.
[48] Military History Magazine, 1989, nr. 3. – Bls. 65.
[49] Ég skrifa eingöngu eftir minni... Foringjar Rauða hersins um stórslys á fyrstu dögum Þjóðræknisstríðsins mikla: Í 2 bindum. Bindi 2./ Comp., höfundur. formáli, athugasemd og biogr. ritgerðir eftir S. L. Chekunov. – M.: Rússneski sjóðurinn til að efla menntun og vísindi. Dmitry Pozharsky University, 2017. – (minningar M. Purkaev); TsAMO RF f. 15, op. 178612, nr 44, l. 198-209.
[50] Sama.
[51] Ég skrifa eingöngu eftir minni... Foringjar Rauða hersins um stórslys á fyrstu dögum Þjóðræknisstríðsins mikla: Í 2 bindum./ Comp., höfundur. formáli, athugasemd og biogr. ritgerðir eftir S. L. Chekunov. – M.: Rússneski sjóðurinn til að efla menntun og vísindi. Dmitry Pozharsky University, 2017. – (minningar G. Sherstyuk); TsAMO RF f. 15, op. 178612, nr 50, l. 111-121.
[52] Ég skrifa eingöngu eftir minni... Foringjar Rauða hersins um hörmungar fyrstu daga Þjóðræknisstríðsins mikla: Í 2 bindum. 2. bindi./ Comp., höfundur. formáli, athugasemd og biogr. ritgerðir eftir S. L. Chekunov. – M.: Rússneski sjóðurinn til að efla menntun og vísindi. Dmitry Pozharsky University, 2017. – (minningar um P. Novichkov); TsAMO RF f. 15, op. 725588, nr 13, l. 210-233.
[53] Tímarit hersögunnar, 1989. – Nr. 5. – Bls. 27.
[54] Cherevichenko Ya T. War. Fólk. Sigur. 1941 – 1945: Greinar. Ritgerðir. Minningar. / Samið af Danishevsky I. M., Taratuta Zh. Book. 1. – 2. útg., viðb. – M.: Politizdat, 1983. – 231 bls.
[55] Sama.
[56] Pokryshkin A.I. – M.: Voenizdat, 1980. – Bls. 5-15.
[57] Ég skrifa eingöngu eftir minni... Foringjar Rauða hersins um stórslys á fyrstu dögum Þjóðræknisstríðsins mikla: Í 2 bindum 1. bindi./ Comp., höfundur. formáli, athugasemd og biogr. ritgerðir eftir S. L. Chekunov. – M.: Rússneski sjóðurinn til að efla menntun og vísindi. Dmitry Pozharsky University, 2017. – Bls. 428 (minningar A. Kislitsyn); TsAMO RF, f. 15, op. 725588, 29, l. 39-46.
[58] „Bardagaaðgerðir 29. skriðdrekadeildar 11. vélvæddu hersveitarinnar. Minningarnar eru geymdar í sjóðum Grodno State Historical and Archaeological Museum. Handrit skrifað í nóvember 1965 að beiðni starfsmanna safnsins.
[59] Ég skrifa eingöngu eftir minni... Foringjar Rauða hersins um stórslys á fyrstu dögum Þjóðræknisstríðsins mikla: Í 2 bindum 1. bindi./ Comp., höfundur. formáli, athugasemd og biogr. ritgerðir eftir S. L. Chekunov. – M.: Rússneski sjóðurinn til að efla menntun og vísindi. Dmitry Pozharsky University, 2017. – P. 408-416 (minningar S. Gurov).
[60] Sama, bls. 408-416.
[61] TsAMO RF, f. 15, op. 977441, nr 2, l. 186.
[62] TsAMO RF, f. 15, op. 977441, nr 2, l. 367-368.
[63] Á himni fyrir ofan höfuðborgina // Rauða stjarnan. – 2001 18. desember; http://old.redstar.ru/2001/12/18_12/2_02.html
[64] Sama.
[65] https://lenta.ru/articles/2015/08/08/aviationwar/
[66] http://airaces.narod.ru/spane/kopez.htm
[67] Heimsstyrjöld. 1939-1945. – M: LLC „Publishing House ACT“; Pétursborg: Polygon Publishing House LLC, 2000. – bls. 218-219.
[68] Tippelskirch K. Saga síðari heimsstyrjaldarinnar. – Pétursborg: Marghyrningur; M.: AST, 1999. – Bls. 246-247.
[69] Halder F. Stríðsdagbók. Dagskrár yfirmanns landhersins 1939-1942. – M.: Voenizdat, 1968-1971
[70] Tilvitnun í: Annað stríð, 1939-1945. – M.: Rússneski ríkisháskólinn í hugvísindum, 1996. – Bls. 379.
[71] Halder F. Stríðsdagbók. Dagskrár yfirmanns landhersins 1939-1942. – M.: Voenizdat, 1968-1971
[72] Halder F. Stríðsdagbók. Dagskrár yfirmanns landhersins 1939-1942. – M.: Voenizdat, 1968-1971
[73] Liddell-Hart B. Orrustur þriðja ríkisins. Minningarorð æðstu stétta hershöfðingja í Þýskalandi nasista. – M.: Tsentrpoligraf, 2005. – Bls. 271-272.
[74] Goebbels J. Dagbækur frá 1945. Nýjustu færslur: pr. með honum. – Smolensk: „Rusich“, 1998. – Bls. 132-133.
[75] Halder F. Stríðsdagbók. Dagskrár yfirmanns landhersins 1939-1942. – M.: Herforlagið, 1968-1971.
[76] Müller-Hillebrand B. Þýski landherinn, 1933-1945. – M.: Isographus, Eksmo, 2002. – Bls. 284-286.
[77] Müller-Hillebrand B. Þýska landherinn 1933-1945. – M.: Isographus, Eksmo, 2002. – Bls. 284-291.
[78] Halder F. Stríðsdagbók. Dagskrár yfirmanns landhersins 1939-1942. – M.: Herforlagið, 1968-1971.
[79] Bock F. von. Ég stóð við hlið Moskvu. Stríðsdagbækur 1941-1945. – M.: Yauza, Eksmo, 2006. – 512 bls.
[80] Reinhardt K. Beygja nálægt Moskvu. Hrun hernaðarstefnu Hitlers veturinn 1941/42: Söguleg yfirlit. – M.: Voenizdat, 1980. – Bls. 80-81.
[81] Karel P. Austurfront. Í tveimur bókum. – M.: Isographus, EKSMO, 2003.
[82] Bock F. von. Ég stóð við hlið Moskvu. Stríðsdagbækur 1941-1945. – M.: Yauza, Eksmo, 2006. – 512 bls.
[83] Hersögutímarit. 1990. – Nr.9. – Bls. 39-47; TsKHIDK, f.1p, op. 32-6, d.2, l.8-9.
[84] Churchill W. Seinni heimsstyrjöldin. Bók tvö. T 4. – M.: Voenizdat, 1991. – Bls. 522.
[85] 1941: Í 2 bókum. Bók 2 – M.: International Foundation “Democracy”, 1998. – P. 495-496.
[86] Zhukov G.K. T. 1. – M.: APN, 1979. – Bls. 236.
[87] Chuev F.A. Hundrað og fjörutíu samtöl við Molotov: Úr dagbók F. Chuev. – M.: TERRA, 1991. – Bls. 21.
[88] Sama, bls. 16.
[89] https://regnum.ru/news/843566.html
[90] Müller-Hillebrand B. Þýski landherinn 1933-1954. – M.: Isographus, Eksmo Publishing House, 2002. – Bls. 164-166.
[91] Rapallo-sáttmálinn 1922 // Military Encyclopedia. T. 6. / Grachev P. S. - M.: Military Publishing House, 2002. - Bls. 182.
[92] Hehn, Paul N. (2005), A Low Dishonest Decade: The Great Powers, Eastern Europe, and the Economic Origins of World War II, 1930–1941, Continuum International Publishing Group
[93] Mueller. Aussenhandelssystem und Industriepolitik Russlands waehrend des ersten and zweiten Fuenfjahrplanes in ihrer Bedeutung fuer die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen. 1934. Tilvitnun í: https://ru.wikipedia.org/wiki/German-Soviet_trade_agreement_(1939)
[94] Utanríkisviðskipti Sovétríkjanna í 20 ár 1918-1937. Tölfræðileg uppflettirit. - M.: 1939.
[95] Parkinson Ft. Friður fyrir okkar tíma: Munchen til Dunkerque – Sagan að innan. L., 1971. Bls. 130
